Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I 



4/. /S^3, 




I 






I 



//. //^ J. 



v 




4.^. /U'J. 



•7* 




y.- 



CYFAKWYDDYD BYR AC EGLUR 



SWPPER YE ARGLWYDD; 



PAROTTOAD ANGENRHEIDIOL A OFYNIR ; 



GWASANAETH Y CYMMUN SANCTAIDD, 

G^d a chj-naonhwyon a chj&rwjddUdBa i fmuDO ym mhob ilwo o 
gjd i. DealUwiiaeth a Buddioldeb. 



THOMAS WILSON, D.D. 



R. WILLIAMS, 




OYHDEITHAS ER TAEWrU OWYBODAETH ORISTIONOGOL; 

ORIAI qDEEJI STSBET, I 



A' CHAN BOB LLYFBWERTHWK. 



iron 



\ 



Argraphwyd gan Gilbert a Riyinoton, Llundain. 



Y CYNNWYSIAD. 



DOSPARTH I. 

TUDAL. 

Cyfarwyddyd byr ac eglur er deall yn well Swpper yr Ar- 
glwydd 1 

Gweddi o Ddiolchgarwch am i Dduw anfon ei Fab ei hun 
i brynu dynolry w 8 

DOSPARTH II. 

Diben a Sefydliad Swpper yr Arglwydd 9 

Gweddi am gadw o bonom ddiolcbus gof o'r byn a wnaeth 
Crist drosom yn yr Ordinh&d bon 13 

DOSPARTH IIL 

Y modd y dylai Cristion ymbarott6i erbyn y Sacrament 
nwii ••••■••««••• •••»••■•••••••••••.•• •••••• 14 

Y Pen Cyntaf o bunan-ymboliad yngbylcb ein Hedifeirwcb 15 
Gweddi am Edifeirwcb y 17 

DOSPARTH IV. 

Yngb^rlcb ein bamcanion i ddilyn bucbedd newydd a 

Cbristionogol 17 

Gweddi am ras i gam Duw k'n boll galon^ &c 19 

DOSPARTH V. 

Yngbylcb ein Dyledswydd tu ag at ein Cymmydog a tbu 

ag attom ein bunain «« • • « 20 

Gweddi ar yr acblysur bwnnw 22 

DOSPARTH VI. 

Ymholiad, A oes gennym Ffyddfywiol yn nbrugaredd Duw 

drwY Grist • 23 

Gweddi ar yr acblysur bwnnw • • • * *2A. 



• 



IV Y CYNNWYSIAD. 

TUDAL. 

DOSPARTH VII. 

Ymholiad, A oes gennym ddiolchus gof am angau Crist. . 25 
Gweddi ar yr achlysur hwnnw 27 

DOSPARTH VIII. 

Ymholiad, A ydym mewn cariad &'r hoU fyd 27 

Gweddi ar yr unrhyw achlysur 29 

DOSPARTH IX. 

Sylwadau Cyffredinol mewn perthynas i fatter y rhagflaenol 
Ddospartniadau 29 

Sylwadau ar dderbyn yn deilwng neu yn annheilwng Sacra- 
ment Swpper yr Arglwydd 31 

Gweddi gymmwys i'r achlysur hwn 33 

DOSPARTH X. 

Myfyrdodau ar amrai destunau o'r Ysgrythyr, priodol i'w 
barfer ycbydig amser C3m derbyn 34 

Rhagarweiniad i'r Drefn am Weinidogaeth Swpper yr Ar- 
glwydd 40 

Y Drefn am Weinidogaeth v Sacrament bendigedig, ynghyd 
d Sylwadau a Chyfarwyadiadau pn'odol 43 

Defosiynau Dirgel ar ol y Sacrament, naill ai 3m yr Eglwys 
neu Gartref 87 

Ynghylcb Cymmundeb Ysprydol 95 

Alleiriad byr ac eglur o Weddi'r Arglwydd. 99 



Boreuol Weddi i>peulu 103 

Gweddi i Deulu ar Foreu Sul 105 

Gweddi Brydnawnol i Deulu , 105 

Gweddi Deuluaidd ar Brydnawn Sul 108 

Gweddiau i Bersonau neillduol, Foreu a Phrydnawn I09 



CYFARWYDDYD BYR AC EGLUR 



ER DEALL TN WELI. 



SWPPER YR ARGLWYDD, 



DOSPARTH I. 

Y MAE dwy o sanctaidd ordinhadau, neu SacramentaUf 
wedi eu happwyntio gan lesu Grist fel moddion tra 
arbennig i gyrraedd gras ac iachawdwriaeth, y rhai 
ni*s dylai un Cristion sydd yn gobeithio bod yn gad- 
wedig, eu hesgeuluso o'i fodd : y rhai hyn yw Bedydd 
a Swpper yr Arglwydd. 

Rhaid tybied eich bod eisoes wedi eich gwneud yn 
gyfrannog o un o'r Sacramentau hyn, sef Bedydd, 
trwy yr hwn y daethoch i mewn i gynnuUeidfa defaid 
Crist, yr adferwyd chwi i ffafr Duw,'ac y derbyn- 
iasoch yr Yspryd Glan yn egwyddor o fy wyd newydd 
ac ysprydol, i'r diben o'ch deffroi chwi, ac i arwain a 
chynnorthwyo y rheswm naturiol hwnnw a pha un y 
cynnysgaethodd Duw hoU ddynolryw. 

Ond yn gymmaint a*ch bod wedi cyflawni llawer o 
bethau yn groes i'r addewid a wnaed yn eich enw, 
pan eich bedyddiwyd, ac y bydd i chwi sefyll mewn 
angen am raddau mwy o ras a chymmorth i'ch galliiogi 
i wrthsefyll temtasiynau y byd, y cnawd, a*r diafol, 
ac i wneuthur a ddylech ym mha ryw fuchedd bynnag 
y rhyngo bodd i ragluniaeth Duw eich galw ; yr 
ydych, gan hynny, yn cael eich gwahodd yn awr i 



2 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

ddyfod yn gyfrannog o'r Sacrament arall, sef Stopper 
yr Arglwydd, drwy yr hwn, ar eich edifeirwch cywir, 
y gallwch gael maddeuant o'ch holl bechodau a aeth- 
ant heibio, ynghyd a'r cyfryw rasusau eraill ag y 
sefwch mewn angen am danynt, i'ch dwyn i fywyd a 
dedwyddwch tragywyddol. 

Cymmerwch ofal, gan hynny, ar ddeall o honoch yr 
hyn y gelwir chwi atto, gystal ag y gellwch ; ac nid 
yw Duw yn disgwyl rhagor, 

Oblegid OS ewch i Swpper yr Arglwydd heb ystyr- 
led natur yr ordinh&d honno, a'i pherthynas bwysig k 
chwi, heb ganfod yr angenrheidrwydd a'r fendith o 
fVaredwr, chwi a ewch gyd a di'oFalwch, ac a ddy- 
chwelwch heb y cyfryw lesad ag a allech, pe amgen, 
obeithio am dano. 

Er attal hyn, dylech ystyried yn ddifrifol pa ddar- 
luniad a rydd yr Ysgrythyrau Sanctaidd o'r cyflwr yr 
ydym ynddo, yn gystal gyd a golwg ar y bywyd pre- 
sennoly ac aryr hwn a fydd. 

Hynny yw, ein bod wrth natur yn bechaduriaid, 
ac, fel y cyfryw, na's gall Duw gy mmeryd hyfrydwch 
ynom ; ac os byddwn farw cyn cael ein hadferu i'w 
heddwch, y bydd i ni gael ein gwahanu oddi wrtho Ef, 
a bod yn druenus am byth, 

Hyn a'ch harwain i ymofyn, pa fodd y bu i natur 
dyn gael ei hannhrefnu fel yma, a dyfod yn dueddol i 
ddrwg; o herwydd ni ddylech feddwl fod Duw, yr 
hwn sydd yn anfeidrol dda, wedi creu dyn yn y fath 
gyflwr o lygredigaeth ag y gwehoch ac y teimlwch yn 
awr ei fod, ond y rhaid ei fod wedi cwympo i'r sefyllfa 
druenus hon ar ol dyfod allan o ddwylaw ei Gre- 
awdwr. 

Ac felly yr hyspysa yr Ysgrythyr i ni, Yn y 
drydedd bennod o Genesis^ y mae gennym yr hanes 
canlynol am gyflwr dyn, cyn, a gwedi, y cwym^p : — 
sef, 

Fod Adda ac Efa^ o ba rai y deilliodd holl ddyn- 
olryw, wedi eu creu ar ddelw J)uw, hynny yw, yn 
sanctaidd a diniweid; yn meddu gwybodaeth berffaith. 



er Deall tfn well Stopper yr Arghvydd. S 

o^u dyhdswyddy llywodraeth ar eu hewyllys cHu serch" 
iadau, a gallu, drwy raz Duw^ i gyflawni yr hyn a 
welent yn addas tw^ wneuthur. 

Yn y cyflwr hwn gosodwyd hwy ym Mharadwys 
mewn sefyllfa o brawf^ gyd ag addewid o fywyd a 
dedwyddwcli tragywyddol, os parhaent i o/im, caru^ 
anrhydeddu, ac ufiuldhdu i*w Creawdwr; ac hefyd 
gyd & rhybudd pendant o ganlyniadau ofoadwy eu 
hanufudd-dod. 

Ond yngwyneb y cyfryw rybudd, darfu iddyntj 
drwy demtasiwn y diafol, droseddu gorchybiynion 
Duw ; a thrwy wneuthur felly, nid yn unig fforffet- 
iasant bob bawl i*r addewid am fywyd a dedwyddwch 
tragywyddol, ond hefyd tynnasant amynt eu hunain 
y fath dywyllwch yn y deall, y fath annhrefn yn eu 
hewyUys au zerchiadau, ag a deimla eu holl hiliog- 
aeth er eu galar ; .a daethant yn agored i bechod, ac 
i'r gosp am bechod^ yr hon y w trueni ac angau. 

Ynghylch natur a mawredd y pechod hwn, dylem 
farnu oddi wrth fawredd y gosp a ddisgynodd arnynt 
hwy ac ar eu hiliogaeth'; ohlegid nts gaUai Duw, yr 
hwn sydd anfeidrol gyfiawn a sanciaidd, weinyddu 
cospedigaeth fwy nag a haeddai eu pechod. 

Yn awr, dyma achlysur y llygredd c^r drygioni 
cyrffredinol a welwch ac a glywch am dano yn y byd, 
a'r hwn ni's gallwch lai na'i deimlo i ryw raddau yn 
eich natur eich hunain; canys, fel ein hyspysir yn yr 
Ysgrythyr, Gen. v. 3, Adda a genhedlodd ei hlant ar 
ei lun uH ddelw ei hun ; hynny y w, gyd a'r unrhyw 
natur halogedig ag ydoedd ganddo ef ei hun y pryd 
hwnnw. 

Ac yn awr yatyriwch i ba sefyllfa resynol y dygasai 
y troseddwyr annedwydd hyn eu hunain, a chofiwch 
mai dyma ydy w eich sefyl^a ahwithau, a sefyllfa^ eu 
holl hiliogaeth. 

Yr oedd deddf natur a rheswm mewn cyflawn rym, 
ac yr oedd yn ammhosibl eu hebgor, Ar yr un pryd, 
cawsant allan, drwy brofiad chwerw, fod, fel y dys- 
grifia St. Paul sefyllfa syrthiedig dyn^ deddf yn eu 

b2 



4 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

haelodau yn gwrthryfela jn erbyn deddf eu meddwl; 
fel nad oeddynt yn gwneuthur y peth da yr oedd- 
ynt yn ewyllysio ; ond y drwg yr hwn nid oeddynt 
yn ewyllysio, hynny yr oeddynt yn ei wneuthur. 
Rhuf. vii. 

Yn ddiau ni's gallai fod cyflwr mwy galarus na 
hwn : by w i ddim ond i ychwanegu arferion drwg ; a 
thrwy wneuthur felly, cynnyddu eu heuogrwydd, 
digio eu Creawdwr, a gadael ar eu hoi hiliogaeth mor 
druenus a hwynt eu hunain. 

Rhoddodd hyn, gan hynny, achlysur i Dduw i 
amlygu un arall o'i berffeithderau gogoneddus, sef ei 
anfeidrol ddaioni a'i drugaredd. 

Canys Duw, yn rhag-weled y cyflwr gresynus hwn, 
i ba un y syrthiasent drwy eu hanufudd-dod, a 
drefnodd o'i ddaioni y fath feddyginiaeth, na fyddai 
iddynt hwy, na neb o'u hiliogaeth o achos eu cwymp 
kwy, fod yn dragywyddol druenus, oddigerth am eu 
bai eu hunain. 

Efe, gan hynny, gyd a golwg ar Waredwr, un o 
had y wraig, yr hwn a wnai gyflawn iawn i gyfiawnder 
Dwyfol am y trosedd, a'r hwn a ysigai ben, neu a 
ddinystrai alhi y sarph (sef y diafol) ; gyd a golwg, 
meddaf, ar yr had addawedig hwn, aeth Duw i gyf^ 
ammod newydd a hwy, mewn ffordd o feddyginiaeth 
i'r hyn oedd wedi pasio, ac na's gellid ei ddad-wneud. 

Y mae gennym le i gredu fod y cyfammod newydd 
hwn wedi cael ei egluro yn helaethach i Adda naV 
hyn sydd i lawr yn yr hanes byr a ddyry Moses i ni, 
fel y mae hefyd wedi cael ei egluro yn helaethach yn 
yr Efengyl, sef yn debyg i hyn : — y byddai iddynt, ar 
yr ammod o'u diffuant edifeirwch, a'u hufudd-dod 
cywir rhagllaw, gael eu hadferu i ffafr Duw ; ac ar ol 
marw, gael eu dwyn i'r bywyd a'r dedwyddwch 
hwnnw, yr hwn, yn eu cyflwr o ddiniweidrwydd, a 
addawsid iddynt heb brofi marwolaeth ; yr hon ffafr 
a ddarfu iddynt ffbrffetu drwy eu hanufudd-dod. 

A phan yr ystyriom fod ein rKieni cyntaf^ gan eu 
bod yn awr wedi dyfod yn bechaduriaid, yn sefyll 



er Dealt yn well Stopper yr Arglwydd. 5 

mewn angen am iawn^ heb yr hwn, tra o dan wg 
Duw, yr oedd yn rhaid hyd yn nod i'w bjwydau fod 
yn faich ; a bod Daw wedi Iluniaethu, fel y gwelwyd 
dracheffl, mai heh olhvng gwaed nid oedd maddeuant^ 
hynny yw, heb farwolaeth y pechadur, neu ryw un yn 
ei le; yr ydyra, gan hynny, yn casglu ddarfod i 
Dduw, y pryd hwn, appwyntio aberthau, neu bech- 
ojBTrymmau, i wneuthur iawn dros yr enaid, ac i rag- 
ddangos aberth lesu Grist (yr hwn yr ydym yn awr 
yn ei gofiau), hyd oni byddai iddo Ef gael ei offrymmu 
drostynt hwy a'u hoU hiliogaeth. 

Ac ymddengys hyn oddi wrth yr hanes a ganlyn yn 
y bennod nesaf o Genesis^ lie yr ydym yn cael Abel 
drwy ffydd (sef yn credu ac yniorphwys ar yr ordinhad 
hon o eiddo Duw, er maddeuant peehodau, hyd oni 
ddelai y Gwaredwr addawedig ; yr ydym yn ei gael, 
meddaf,) yn ofFrymrau aberth ag ydoedd gymmeradwy 
gan Dduw, hynny yw, pech-aberth, yr hyn gan na 
wnaeth ei frawd, efe a wrthodwyd. 

Ond sylwch yma, a chofiwch na's gallai yr aberthau 
hyn ddileu pechod, ond yn unig drwy ufudd-dod i 
ordinhad Duw, a thrwy ffydd yn yr had addawedig. 

Yr oeddynt, yn wir, yn dra addysgiadol a chym- 
mwys i arwain pechaduriaid i edifeirwch a newydd-deb 
buchedd, pan welent na's gellid maddeu eu peehodau 
ond drwy farwolaeth creadur dirtiweid, yn gwaedu ac 
yn trengu o flaen eu llygaid, er gwneud iawn am 
bechod. 

Ac fel yr ydoedd pob dyn da, cyn dyfodiad Crist, 
yn cynnal i fynu yn y modd mwyaf crefyddol goff- 
adwriaeth am yr had addawedig, ac yn derbyn madd- 
euant o'u peehodau, a chyraraeradwyaeth gyd a Duw 
ar offrymmiad o aberthau drwy ffydd yn y Gwaredwr 
oedd i ddyfod, felly rhaid i bob Cristion, ar ol dy- 
fodiad y Gwaredwr hwnnw, fel y mae yn gobeithio 
am faddeuant a ffafr gan Dduw, gynnal i fynu goff- 
adwriaeth o fawr drugaredd Duw yn anfon i ni 
Waredwr, ac o'r hyn a wnaeth y Gwaredwr hwnnw 

b3 



6 Cyfarwyddyd byr ac eglur . 

er ein hachub ; a bynny yn y dull a ordeiniodd Efe ei 
bunan. 

Yn awr, fel y gallodi fod yn fwy teimladwy a 
di'olchgar i Dduw am ei anfeidrol ddaioni bwn, ac fel 
y Uwyr argyhoedder chwi or angen a'r fendith o 
Waredwr^ dylech wybod ac ystyried, na ddaetb ein 
Hiachawdwr a'n Gwaredwr hyd nes oedd dyn wedi 
cael ei brqfi ym mhoh sefyllfa^ — mewn ystad o ddi- 

NIWEIDRWYDD, DAN LYWODRAETH EI RESWM El 

HUN, A THAN Y DDEDDF A ROD0WYD GAN MoSES. 

Drwy ewyllys gildynus dyn, daetb pob un o'r trefh- 
iadau byn o eiddo Rhagluniaetb yn anefiei thiol i wella 
y byd. Er bynny, y fatb ydoedd daioni Duw, fel yr 
anfonodd, wedi'r cwbl, ei anwyl Fab ei bunan i gym- 
meryd ein natur ni arno, ac i s^icrbau dynolryw o'i 
dyner gariad Ef at ei greaduriaid, y rhai oeddynt yn 
difetba eu bunain, h^b ganfod y perygl yc oeddynt 
ynddo. 

Hwn ydoedd yi had addawedig ; addawedig i Adda, 
fel yr bwn a ysigai ben y sarpb, neu allu y diafol ; 
addawedig i^raAowi,' fel JSfe yn yr bwn y benditbid 
boll genbedlaetbau y ddaear ; addawedig i bobl Israel, 
fel y prophwyd hwnnw ar yr bwn y gwrandawent, ac 
i'r hwn yr utuddh4eiit5 dan eu perygl ; yn olaf, add- 
awedig i Dafyddy fel ub na byddai terfyn ar ei fren-* 
biniaetb. Ac yn wir, gyd a*r addewid bon yr ydoedd 
Duw yn cynnal yspryd y rhai oil a'i bofnent Ef, ac a 
ofnent am danynt eu hunain, byd oni ddeuai cyflawni'* 
der amser ei ymddangosiad. 

Ac yn awr, wedi i'r Gwaredwr addawedig bwn 
ddyfod, Efe a amlygodd yn gyntaf drwy ei esampl ei 
bun, yr hon a geir yn yr Efengyl, pa fodd y rhaid i 
ddynion fyw fel ag i foddloni Duw ; a chan fod deddf 
natur, yn gystal a deddf Moses, wedi cael eu mawr 
gymmylu a'u gwyrdroi drwy bechod, Efe a'u bes- 
poniodd, ac a roddes i ni y cyfry w ddeddfau a rbeolau 
eraill ag oeddynt yn llwyr angenrlveidiol, i wella ein 
natur, i'n badferu ar ddelwDuw, i'n cadw ibag gwrtb- 



er DeaU yn wffU JSwppfir y$KJffglwydd. 7 

gilioy ac i'n cymhwyao 'i's nefoedd ac i ddedwjdd« 
wch. 

Ac oblegid, yn ol arfaeth Duw, fel y sylwyd o'r 
blaen, heb oUwng gwaed nid oedd maddeuant pechod, 
a'i bod yn ammhosibl i waed neu fywyd unrhyw gre- 
adur arall, neu un dyn marwol, symmud ymaith yr 
euogtwydd a'r gosp ddyledus i bechod, ein Duw 
graslawn, iV dibea o roddi i ddynolryw yr arwydd 
mwyafo'i gariad, ac, ar yrun pryd, i ddangoa mor 
fawr yw ei gasineb at bechod,. drwy fawredd y gosp 
ofynol^.a anfbnodd ei Fab ei hun ifod yn iawn am ein- 
pechodau ni; hynny yw, i wneuthur boddlonrwydd 
i'w gyfiawnder, ac i symmud ymaith y digofaint cyf- 
iawn a gyboeddasai Efe yn erbyn pechaduriaid. 

A'i Fab (bendigedig byth fyddo ei ddaioni !) gan wy- 
bod mor ofnadwy resynol fyddai cyflwr pawb a fyddent 
byw a marw dan ddigofaint Duw^ a pha ddedwyddwch 
anamgy,ffiredadwy yr amddifadent eu hunaiu o bono, 
mewn tosturi dros y fath drueni, a gymmerodd arno y 
gorchwyl o ennill pardwn iddynt.^ 

I'r diben hwn, Efe a wisgodd ein cnawd ni am dano, 
fel y gallai, megis dyn^ ddipddef yr fayn a haeddodd 
ein pechodau ; ac, fel yr oedd yu Fab Duw, y gallai 
wneud boddlonrwydd cyflawn ac addas i ddwyfol 
gyfiawnder, drwy offrymmu ei Hun yn aierth dros 
bechodau yr hoU fyd ; ac am y llawenydd o waredu 
cynnifer miliwn o eneidiau rhag.distryw, efe a ddiodd- 
efodd angau y groes, a*i boll boenau rbagflaenol, y 
rhai a gawq yn ysgrifenedig yn yr Efeugyl. 

A thrwy yr aberth gwerthfawr. hwn, y mae hoU 
ddynolryw wedi cael eu hadferu,. i - ffafr Duw, a'u 
gosod mewn ffordd ac ystad o iaqhawdwriaeth ; gan 
fod Duw, er mwyn ei Fab, wedi -addaw maddeuant i 
bawb o'r rhai hynny a edifarh&nt, ac a adawant eu 
pechodau, gan ddwyn ffrwytha^ addas i edifeirwch ; 
ac hefyd i roddi ei Yspryd Glan i'r rhai oil a'i chwen- 
nychont mewn gwirionedd ; ac yn olaf, i'w gwneud 
hwynt yn dragywyddol ddedwydd ar ol marw, os 
bydd iddynt, yn ystod eu byr gyflvvr o brawf yma, yr 

B 4 



8 Cyfarto'gddyd hyr ac eglur 

hwn a amcanwyd i wella ein natur lygredig ac an- 
nhrefnus, ymdrechu cadw y rheolau a roddes Efe 
iddynt, a'r rhai sydd yn anhebgorol angenrheidiol iV 
cymhwyso i fwynhau y nefoedd a dedwyddwch. 

Arhoswch ychydig yma, a rhyfeddwch anfeidrol 
ddaioni Duw, yr hwn nid aeth heibio i ddynion coll- 
edig, ond a anfonodd ei Fab i'n prynu. 

Gallasai Efe mewn eitbaf cyfiawnder^ ofyn i ddyn- 
ion fyw yn llwyr unol a deddf natur a rheswrn, a 
roadwyd iddynt yn eu cyflwr o ddiniweidrwydd, dan 
y perygl o gael eu bythol alltudio o'i wyddfod ; ond 
yn lie hynny , rhyngodd bodd iddo jn raslawn dderbyn 
ein hufudd-dod cywir, ond ammherfiaith, a'n hedif- 
eirwch dilTuant pan wnelom ar gam, a dychwelyd o 
honom at ein dyledswydd. 

Ystyriwch hyn yn ddifrifol ; ac ni's gellwch lai nag 
adrodd eich diolcbgarwch mewn rbyw dduU tebyg i 
hyn: 

Y WEDDI. 

Bendigedig fyddo Duw yn oes oesoedd, am yr esampl 
hon o'i gariad at ddynion syrthiedig, drwy roddi achos 
truenus ei greaduriaid annedwydd i ofal person dim 
llai na'i Fab ei bun ! Nid ydym ni yn deilwng o'r 
boll drugareddau bjm, a ddangosaist i'th weision. 
Caniatta, O Dduw, na byddo i'r cariad rhyfeddol 
hwn gael ei dreulio yn ofer arnaf ; ond, oddi ar wybod- 
aeth o'm cyflwr gresynus wrth natur, bydded i mi 
gael fy ngwir argyhoeddi o'r angen a'r fendith o 
Waredwr, fel y byddo i mi, gyd a chalon lawn o gyd- 
nabyddiaeth, gyduno a'th Eglwys i dalu ein diolcb- 
garwch mwyaf defosiynol i Ti, ac i ddal i fynu goiBTad- 
wriaeth o'r hyn a wnaeth ac a ddioddefodd dy Fendi- 
gedig Fab erddom ; i'r Hwn, gyd a Thydi a'r Yspryd 
Grlan, y byddo yr boll anrhydedd, a'r mawl, a'r diolch, 
byth bythoedd. Amen. 



er Deall yn well Stopper yr Arglwydd, 



DOSPARTH II. 

Dihen a Sefydliad Swpper yr Arglwydd. 

Y MAE St. Paul yn diweddu ei Epistol cyntaf at y 
Corinthiaid gyd a r cyfarwyddyd nodedig bwn : Od 
oes neb nid yw yn cam yr Arglwydd lesu Grist, 
bydded Anathema, Maranatha ; hynny yw, bydded 
wedi ei fwrw ymaith o'ch cymmundeb, fel un o dan 
anfoddlonrwydd Duw, ac yn ammhosibi iddo, heb 
edifeirwch prydlawn, fod yn gadwedig; o herwydd 
nad oes dim yn fwy anfad yngolwg Daw, nag i bech- 
adur ddiystyru yr esampl fwyaf o'i drugaredd a gyn- 
hygiwyd erioed i ddyn, yn gystal ag unig foddion ei 
iachawdwriaeth. 

I rwystro hyn, ac i attal pechaduriaidrhaganghofio 
(yr hyn y maent yn dueddol i'w wneuthur) yr arwydd 
bwn o gariad anfeidrol Duw, ac i sefydlu cariad lesu 
Grist yn fwy sicr yn ein calonnau a'n cof, y mae Efe ei 
Hunan wedi cymmeryd gofal am fod iV gariad a'i 
drugaredd gael eu cofFau drwy yr boll genhedlaethau. 
Efe a ordeiniodd gan bynny y sacrament bwn fel cof- 
arwydd o'n prynedigaeth, ac o'i gariad Ef attom ni ; 
fel gwystl i*n sicrbiiu ni o bono, ac fel moddion ac 
arwydd gweledig oddi allan i amlygu, yn gystal a 
cbynnyddu, ein cariad ninnau atto Ef, 

X mae Apostolion sanctaidd Crist, y rhai oeddynt 
yn bresennol pan weinyddodd Efe y sacrament bwn 
gyntaf, yn rboddi i ni yr banes canlynol am ei ddiben 
a'i sefydliad : 

Hyspysant i ni, yn y He cyntaf, fod y Sacrament 
hwn wedi cael ei ordeinio gan Grist, y nos y bradycb- 
wyd Ef ; ac ar ol iddynt fwytta y Pasg, yr bwn a or- 
deiniasid i gadw coffadwriaetb am eu gwaredigaeth* 
fawr o gaethiwed yr Aipht, a'r bwn a rag-gysgodai, ac 
ydoedd yn brophwydoliaeth o waredigaeth Uawer 

B 5 



10 Cyfarwyddydhgr ac eglur 

mwy, yr oedd lesu Grist i fod yn Awdwr o honi, nid 
yn unig iddynt hwy, eitbri boll ddynolryw. Cyflawn- 
wyd y brophwydoliaeth hon mewn modd rhyfeddol 
gan y bobl hynny, beb wybod pa betb yr oeddynt yn 
ei wneuthur, pan groesboeliasant lesu Grist, gwir 
Oen y PasQy yr un mis, yr un dydd o'r mis, a'r un awr 
o'r dydd, ag yr ordeiniwyd Oen y Pasg gyntaf i gael 
ei aberthu. 

Yn awr, ar ol Stvpper y Pasg, fel y mynega'r Apos- 
tolion i ni, yr lesu a gymmerth y bara, ac wedi iddo 
fendithio, Efe cCi torrodd, ac aH rhoddodd iW dis^ 
gyblion, ac a ddyivedodd, Cymmerwch, bwyttiwch: 
hwn yw fy nghorph, yr hwn yr ydys yn ei roddi dros" 
och ; gwnewch hyn er coffa am danaf. Efe a gym-- 
merodd y cwppan hefyd, ac a dd'iolchoddy ae a^i 
rhoddes iddynt, gan ddywedyd, Yfwch bawb o hwn ; 
canys hwn yw fy ngwaed oV testament newydd, yr 
hwn a dywelltir drosoch chwi, a thros lawer, er madd- 
euant pechodau : gwnewch hyn cyrmifer gwaith bynnag 
yr yfoch ef, er coffa am danaf Fi; canys cynnifer 
gwaith bynnag y bwyttaoch y bara hwn, ac yr yfoch y 
cwppan hwn, y dangoswch farwolaeth yr Argkoydd, 
oni ddelo. 

Mewn ufudd-dod, gan bynny, i'r gorcbymyn yma o 
eiddo lesu Grist, yr hwn a'n gwaredodd ni o gaetb- 
iwed 11a wer mwy na chaetbiwed yr Aipbt ; y mae yr 
Eglwys Gristionc^ol yn cadw i fynu goffadwriaetb o'i 
gariad, ei aberth, a*i ddioddejiadau, 2l\ farwolaeth, yn 
y dull difrifol hwn. 

Yn gyntaf, fel cydnabyddiaeth ein bod yn ddyledus 
ihaelioni Duw am ein bywydau, a'r oil a fv\yttawn 
neu a yfwn er eu cynnaliaeth, yr ydym yn cyflwyno 
ar ei fwrdd Ef, drwy ddwylaw ei weinidog ei bun, 
gyfran o'i greaduriaid, y goreu a feddwn er cadwraeth a 
chysur ein bywyd naturiol, sef, bara a givin. Gwedi 
hyn y mae y bara a'r gwin yn cael eu cyssegru ; mae y 
fiara yn cael ei dorri, a'r gwin yn cael ei dy walk allan, 
i gynnrycbioli marwolaeth Crist, corph yr hwn a 
ddrylliwyd, a gwaed yr hwn a dywalltwyd, drosom ni. 



er DeaU yn well Swpper yr jlrgbvydd. 1 1 

Yna 7 mae gweinidog DuWy fel goruchwyliurr ar 
dy Crist, yn cymhwjso y bendithion hyn at bob per- 
son a dderbynio y sacrament hwn, yn y weddi dde- 
fosiynol hon : Corph a gwaed Crista y. Thai a roddwyd. 
ac a dywalltwyd drosot ti, a gadwo.dy gorph a'tb enaid> 
ifywyd tragyw-yddoL 

A gallwn fod yn sicr, y bydd y Sacrament hwn i 
bob cymmunwr teilwngj yr byn a fuasai pren y bywyd 
i Adda ac Efa ym Mharadwys ; ac megis na fuasent 
hwy, pe parhausent i ufuddh&u, mewu un perygl o 
farwolaeth naturiol; felly nid ydym ninnau, tra yr 
ymborthwn at y bara yma, yr hwn yn awr a gynnys- 
gaethwyd kg yspryd yn bywioccau,. ac y byddom by w 
fel y dylem, mewn un perygl o farwolaeth dragy- 
wyddol. 

Y mae y- rhai hyn yn. ivyftlon i'n sierhau ni, mai 
mor dcb'amheuoL a bod bara a gwin yn maethu ein 
cyrph, felly y bydd i'r rhai hyn selio i ni yr hoU fudd 
a llesad a bwrcasodd lesu Grist i ni| drwy ei abertb 
a'i angau. 

A phan fyddo unrhyw Gristion yn wirfoddol, ac o 
ddiffyg ffydd, yn difuddio ei bun o'r ymborth ysprydol 
hwn, y mae yn syrthio fel y gwnaeth ein rh'ieni 
cyntafy yn 11 wy r i yatad o natur» ystad amddifad o 
foddion gras ac iachawdwriaedi. 

Canys y mae dedwyddwch y byd, a phob enaid 
sydd ynddo, yn ymddibynu ar aberth Crist, o'r hwn 
yr ydym yn rhwym o gynnal i fynu goffadwriaeth yn 
y dull difrifol yraa : fel, pa bryd bjmnag y byddom 
yn gweddio am unrhyw ffafr neu fendith, y cofiom 
wneud hynny yn ei enw Ef ; fel, pa bryd bynnag y 
byddom mor annedwydd ag i wneud. un peth a alio 
anfoddloni Duw, y cofiom weddio am faddeuant er 
mwyn Crist. 

Oblegid y mae Duw yn caniattau i ni pa beth 
bynnag a ofynom, ac a welo Ef yn dda er ein lies, pan 
ofynom mewn ffyddy hynny y w, yn enw ei Fab ; ac 
am hynny y mae yr Eglwys yn diweddu ei hoU 

b6 



12 Cyfarwyddyd hyr ac eglur 

weddiau yn y geiriau tra Uvvyddiannus hyn, — er mwyn 
lesu Grist, 

Mewn gair, yr ydym drwy y sacrament hwn yn dal 
i fynu ohebiaeth barhaus a'n Harglwydd yn y nef- 
oedd; ac yn cynnal cymmundeb ag Ef, ac 3, holl 
aelodau ei gorph, y rhai ydynt yn derbyn maelh a 
chynnydd oddi wrtho Ef, fel y canghennau oddi wrth 
y pren ym mha un eu himpiwyd, ac oddi wrth yr 
hwn pan eu gwahenir, ni's gallant ddwyn ffrwyth, ac 
ydynt yn gymhwys i ddim ond i gael eu Uosgi. 

Fel y mae pob Cristion yn rhwym, ar berygl ei 
enaid, i'w chyflawni, felly rhaid i'r ddyledswydd fod y 
gyfry w ag y dichon pob un, hyd yn nod y mwyaf an- 
nysgedig, ei deall, os nad ei fai ei hun a fydd. 

Ac felly yn wir y mae : canys fel yr oedd yr Isra^ 
eUad (Lef. i. 4) dan y gyfraith, yn gorfod gosod ei 
law ar hen ei aberth^ gan gyfiesu ei bechodau, a'u 
gospd megis ar y creadur hwnnw, gan ddeall yn 
hawdd fod hyn i ddangoa iddo mai marwolaeth ydoedd 
cyfiawn wobr pechod ; ac y dylasai hyn ei ddarostwng 
ger bron Duw, a pheri iddo Iwyr fBeiddio pechod, yr 
hwn ni's gellid ei faddeu ond drwy goUi by wyd creadur 
diniweid. 

Fel yr oedd hyn yn eglur i'r IsraeUad iselaf, felly 
y Cristion mwyaf anllythyrenog, pan ystyrio fod ein 
Harglwydd lesu Grist wedi dyfod yn aberth drosom 
ni, a bod ein hanwireddau ni i gyd wedi eu gosod arno 
Ef, — arno Ef yr hwn nid adnabu bechod, — yntau 
hefyd a ddeall yn hawdd mor resynus ydoedd ein cyf- 
Iwr, yr hwn a ofynai y fath aberth ; y dylai hyn, gan 
hynny, ein darostwng ni, ein tywys i edifeirwch, peri 
i ni ofni digio Duw, a gwneud i ni ffieiddio y pech- 
odau hynny y rhai a gostiodd i lesu Grist ei fywyd, 
cyn y gallesid Uwyddo gyd & Duw i'w maddeu. 

Efe a ddealla yn hawdd hefyd, y dylai cariad Crist, 
a'r coffadwriaeth o'i farwolaeth, fod yn anwyl iawn 
gennym ; ac mai po amlaf y cofiwn ni Ef yn y dull a 
ordeiniodd Efe« mwyaf o rasusau a dderbyniwn gan 



er Dealt yn well Stopper yr Arglwydd, -IS 

Dduw, cadarnaf fydd ein .ffydd, sicraf fydd ein par-' 
dwn, a mwjaf cysurlawn fydd ein gobaith o'i gyfarfod 
Ef, nid fel gelyn^ eithr fel cyfaill, wrth fwrdd yr hwn y 
buora mor fynych yn gwledda. 

Ac yn awr, os darfu i chwi ystyried, gyd a rhyw 
radd o fanyldra, yr hyn a ddarllenasoch, chwi a arhos- 
wch ennyd, hyd nes y traethoch eich diolchgarwch 
am y drugaredd yma, mewn rhyw dduU cyffelyb i'r 
hyn a ganlyn : 

Y WEDDI. 

O Iesu, yr hwn a'n ceraist ac a'n golcbaist oddi wrth 
ein pechodau, ac a'n prynaist ^'th waed dy hun, ac a 
ordeiniaist y sacrament hwn, i'r diben o'n diogelu i Ti 
dy hun drwy gofiadwriaeth ddiolchgar o'r hyn a wneist 
ac a ddioddefaist drosom, — ^gwna fi yn wir deimladwy 
o'th gariad, ac o'n cyflwr truenus, yr hwn a ofynai y 
cyfryw aberth. 

Boed i ni yn wastadol dderbyn y gwystl hwn o'th 
gariad, y cynnygiad o drugaredd, pardwn, a gras, a 
ddelir allan i ni yn y sacrament sanctaidd hwn, gyd a 
chalon ddiolchgar, ac mewn coffadwriaeth o honot Ti, 
ein cymm wynaswr mawr a goreu ; mewn coffadwriaeth 
o'th esampl sanctaidd, o'th athrawiaeth nefol, o'th 
fywyd Uafurus, o'th chwerw ddioddefaint ac angau, 
o'th adgyfodiad gogoneddus, oHh esgyniad i'r nef, ac 
o'th ddyfodiad etto i farnu y byd ! 

Ac na foed i mi byth anghofio y rhwymedigaeth a 
osodaist arnom, i fyw fel y gweddai i'th ddisgyblion ; 
ac i ymwrthod a phob math o fuchedd groes i'th 
Efengyl ! Na phaid, O Arglwydd, a'n caru ; a thrwy 
y gras a ganiatteaist yn yr ordinhad hon, par ein bod 
ninnau yn dy garu Di '&'n boll galon. Amen. 



14 * Cyfarwyddyd bpr clc eglur 



DOSPARTH III. 

Y modd y dyhU Cristion ymbarottdi. erbyn y Sacra* 

ment hwn* 

Megis y mae j darluniad uchod o'r ordinh&d sanct- 
aidd hon yn hawdd ei ddeall, hyd yn nod gan y Crist- 
ion annysgediccaf, felly y mae yr ymbarottoad gofynol 
y fath na wna ddyrysu y deall, llwytho y cof, na 
chymmeryd i fynu ormod o amser y rhai hynny sydd 
rwymedig wrth orchwylion angenrheitiaf y bywyd 
hwn. 

Yr oedd yr Eglwys yn golygu ei holl aelodau, pan 
roddes y cyfarwyddyd byr ac eglur hwn i'r rhai fyddo 
yn ymbarottoi i fyned i Swpperyr Arglwydd: 

Ar fod iddynt holi eu hunain, 

A ydynt hwy yn wir edifeiriol am eu pechodau a 
aeth heibio ? 

A ydynt yn sicr amcanu dilyn buchedd newydd ? 

A oes ganddynt ffydd fywiol yn nhrugaredd Duvf 
trwy Grist? 

A oes ganddynt dd'iolchus gofam ei angau Ef? Ac, 

A ydynt hwy mewn cariad perffaith d phob dyn ? 

Yn awr, yn gymmaint a bob pawb Cristionogion ag 
sydd alluog i holi eu hunain a'u cydwybodau, yn 
rhwym, os ydynt yn gobeithio am iachawdwriaeth 
drwy Grist, o fyned i'r sacrament hwn; ac oblegid 
fod pobl ieuaingc yn ami heb wybod y modd i holi eu 
hunain ar yr amry wiol bennau uchod, yma y canlyn 
ychydig o gyfarwyddiadau eglur, y rhai a ddylai pawb 
a allant ddarllain, eu darllain yn ofalus; a'r rhai ni's 
gallant, os oes ganddynt wir bryder yn eu cylch eu 
hunain, a geisiant ryw Gristion da, yr hwn fydd yn 
llawen ganddo eu darllain iddynt, a thrwy hynny 
wneuthur gorchwyl a raid fod yn wir foddhaol i 
Dduw. 



er Deall yn well Swpper yr ArgUoydd. * 15 

Y Pen Cyntaf ar ba un yr ydych i holi eich hun, 
yw ynghylch eich Edifeirwch. 

Oddi wrth yr hyn a glywsoch eboes ynghylch Cwymp 
Dyn^ yr ydych yn deall pa fodd y daeth pob dyn yn 
ddarostyngedig a thueddol i becbod % ac ni's gallwoh 
lai na theimlo, drwy brofiad galarut, mai felly y mae 
yn bod. Sicrh«ir i ni hefyd, a hynny gan Yapryd 
Duw, na*s gall un dyn heb wir edifeirwch obeithio ara 
gael ei achub. 

Yn awr, wrth edifeirwch, yr ydych i ddeall gwaith 
dyn yn condemnio ei bunanam. wneud rhyw beth 
i anfoddloni Duw ; sef, naill ai cyflawni y pethau 
hynnj a waharddodd Daw, er ein cadw rhag dinystrio 
ein hmiain; neu esgeuluso y dyledswyddau hynny a 
orchymynodd Efc, er ein cymhwyso i iddedwyddwch 
pan fyddom farw. 

Felly OS ydyw naill ai ofn digofaint Duw, neu 
gariad at yr hwn a fu mor dda tu ag attoch, o ryw 
bwyft gennych, chwi a gondemniwch eich hunain yn 
ddiffiiant iawn am bob petb a wnaethoeh yn groes i'w 
ewyllys a'i orchymyn Ef, 

Chwi a daer erfyniwch arno hefyd am faddeu i 
chwi yr hyn a aeth heibio ; a chwi a addunedwch ac a 
benderfynwch, drwy ei ras a'i gymmorth £j^ i beidio 
yn wirfoddol a'i ddigio rhagllaw. 

Ac, yn olaf, ni bydd i chwi anghofio gweddio am 
ei ras bob dydd o'oh bywyd, heb yr hwn ni: fydd eich 
penderfyniadau goreu ond difudd. 

DymaV edifeirwch kwnnw> ynghylch pa un. y go- 
fynir i chwi holi eich hunain cyn myned o honoch i 
Swpper yr Arglwydd. 

Gwir yw fod y rhan fwyaf o bobl yn barod i add^f 
eu bod yn bechaduriaid, ac i lefain, Arglwydd^ maddeu 
i ni ; a hyn yn rhy ami heb deimlo un pryder neill- 
duol, nac awydd i ddiwygio. 

Ond ni fydd i chwi farnu hyn yn ddigon, pan ystyr- 



16 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

ioch yn ddifrifol nad yw diwedd a chosp iV cael yn y 
bywyd hwn. 

Gan hynny, os ydych yn sefyll mewn unrhyw ar- 
swyd o farn Duw, ymosodwch yn ddifrifol i ystyried 
eich buchedd a aeth heibio ; edrychwch a fuocb chwi 
neu a ydych chwi yn by w mewn unrhyw bechod adna- 
byddus, neu arfer ddrwg; o ddywedyd celwydd, er 
esampl ; neu dyngu, neu yfedy neu ymadrodd llygr^ 
edig ; o qflendid, neu ddilyn cymdeithion penrhydd ac 
halogedig ; o ganlyn pleserau a difyrwch anghyfreith" 
lon^ neu o arwain bywyd segurllyd, diles, a phech" 
adurus. 

Os fel hyn y bu gyd a chwi, penderfynwch ym- 
wrthod k*r holl bethau yma, a phob cyffelyb ddrygionus 
Iwybrau, y rhai ydynt yn digio Duw ; condemniweh 
eich hun am ddarfod i chwi mor rhyfygus dorri gor- 
chymynion Un a ddichon ddinystrio corph ac enaid yn 
uffem. Ystyriwch yr addunedau sydd arnoch, ac na 
ddiystyrwch ddaioni ac hir-ymaros Duw, amcan yr 
hwn yw eich tywys i edifeirwch. 

Os gofynwch pa bryd y dylech ddechreu y gwaith 
angenrheidiol hwn (os nad y w eisoes wedi ei ddechreu), 
attebaf, — y foment ag yr ydych yn gofyn y cwestiwn ; 
oblegid OS ydych yn teimlo ynoch anewyllysgarwch i 
ymosod arno yn bresennol, fe gynnydda yr anewyllys- 
garwch hwnnw bob dydd; digon tebyg nad edifar- 
hewch byth, oddi eithr i Dduw drwy ei farnedigaethau, 
neu drwy yr olwg ar angau, ddangos i chwi eich cam- 
syniad tost, pan y gall fod yn rhy ddiweddar iddo fod 
o un gwir lesad i chwi, 

Yn awr, os y w yr ystyriaethau hyn yn cael effaith 
ar eich calon, fel y maent yn sicr o gael os oes gennych 
ryw ofal am eich iachawdwriaeth, adroddwch eich 
dymuniadau wrth Dduw mewn rhyw eiriau cyffelyb 
i*r rhai a ganlyn : 



er Dealt yn well Swpper yr Arglwydd, 17 

Y WEDDI. 

Bbndigedig fyddo Duw, yr hwn drwyei ras, a thrwy 
leferydd ei Eglwys, a'm galwodd i edifeirwch ! Dangos 
i mi, O Dydi yr hwn a chwili y calonnau, y cwyn 
sydd i'm herbyn, fel y byddo i mi wybod, a chyfaddef, 
a gadael y pechodau y syrthiais iddynt. Dyro i mi 
yr edifeirwch gwirioneddol hwnnw, i ba un yr addew- 
aist drugaredda maddeuant, fel y byddo i mi ddiwygio 
lie yr oeddwn ar fai, ac fel na byddo anwiredd yn 
ddinystr i mi. Ac, O Ddadleuwr bendigedig, yr hwn 
wyt yn byw bob amser i eiriol drosom ni, yr wyf yn 
rhoddi fy achos yn dy ddwylaw Di ; bydded i'th waed 
a'th haeddiant ddadleu drosof, a thrwy dy eiriolaeth 
alluog, ennill i mi faddeuant o'm troseddiadau a aeth- 
ant heibio ; fel y gallot ddy wedyd wrthyf, fel y dywed- 
aist wrth yr edifeiriol yn yr Efengyl, Maddeuwyd i 
ti dy bechodau; fel y gallwyf fyned at dy fwrdd sanct- 
aidd gyd a chyd wybod dawel. Amen. 



DOSPARTH IV. 

Ynghylch yr amcanion a ddyhch eu gwneuthur i 
ddilyn Buchedd Newydd, hynny yw, Bywyd 
Cristionogol. 

Yn y lie cyntaf, sylwch yn neillduol mai ar yr ammod 
hwn yn unig y mae Duw yn derby n ein hedifeirwch^ 
sef, ar fod i ni rhagllaw ei ogoneddu . Ef drwy Ian 
fuchedd Gristionogol. 

Ac fel y gwaredodd Efe bobl Israel o gaethiwed, 
nid fel y byddai iddynt wneud yr hyn oedd uniawn 
yn eu golwg eu hunain, ond fel, drwy ddyfod yn* 
genedl sanctaidd, y byddent yn ogoniant i'w Gwared- 
wr, Deut. xiv. 2 ; felly Crist a'n prynodd ninnau o 
gaethiwed pechod a Satan, fel y gwaredai Efe ni 



18 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

oddi wrth y bjd drwg presennol, a'n puro iddo ei 
hun yn bohl br'iodol awyddus i weithredoedd da, 

Ac fel y difethwyd y blaenaf, sef, yr holl rai nad 
attebasant ddiben eu gwaredigaeth, felly yn ddiam* 
heuol y gwneir i ninnau^ os nad ufuddhawn i'n Gwa> 
redwr. 

Eich dyled tu ag at Dduw, eich cymmydoy, a'ch 
kunan, chwi a wyddoch er yn blentyn. Bid sicr i 
chwi y cyfarfyddwch a themtasiynau oddi wrth y 
diafol, y byd, a'ch calon lygredig eich hun, i esgeuluso 
a throseddu gorchymynion Duw, 

Bydd yn llwyr angenrheidiol, gan hynny, i chwi 
ymarfogi raewn pryd gyd a phenderfyniadau sanctaidd^ 
a chyd a'r ordinkdd sanctaidd hon yr ydych yn ym- 
barottoi i fyned iddi, fel j byddoch yn alluog, drwy 
ras Duw, i fyned ymlaen yn ffordd iachawdwriaeth. 

Yn awr, eich dyled tu ag at' Dduw ytv, — CredU' 
ynddoy ei ofm a'f garu a^ch holl galon a'ch enaid; yn 
gymmaint a'ch bod yn ddyledus iddo Ef am yr oil a 
feddwch, neu a werthfawrogwch, neu a obeithiwch 
am dano, yn y byd hwn neu yn y nesaf, 

Ystyriwch yn unig pa fodd yr ymddygech, pe bydd- 
ech banner mor ddwfn yn nyled un dyn ar y ddaear. 
Mor anwyl y carech ef ! Mor fynych y meddyliech 
am dano ! Fel yr ymdrechech exfoddhdu ef ! Fel y 
gofidiech pe byddech mor anfibdus a'i ddigio ! Mor 
fuan a tliaer yr erfyniech ei faddeuant, ac am gael 
eich adferu i'w ffafr ! 

Yn awr, os ydych yn cam Duw fel yma, fe ym- 
ddengys hynny mewn esamplau tebyg i hyn: bydd 
gennych barch mawr i bob peth a berthyn iddo ; ni 
bydd i chwi arferyd ei enw i unrhyw ddiben ofer neu 
ddrwg ; bydd i chwi gadw yn ddefosiynol y dydd a 
gyssegrwyd i'w anrhydedd a'i wasanaeth ; bydd i chwi 
fod yn ofalus am fyned i dp ac addoliad Duw, ac ym- 
arweddu yn barchus a chrefyddol tra yn ei wydd ; 
bydd i chwi wrandaw ei air gyd a manwl sylw, a 
bydd gennych barch mawr i'w ordinhadaUf ac i'r dyn^ 
ion hynny a appwyntiodd Efe i'w gweinyddu* 



er Dealt yn well Stopper yr Arglwydd. 19 

Os ydych yn gwir ofni Duw, chwi a ymadewch & 
pheth mor anwyl a llaw ddehau, neu lygad dehau, yn 
hytrach naM gyfiroi Ef, yr hwn a ddichon ddinystrio 
corph ac enaid yn vffem. 

Os ydych yn credu mai Efe ytv jffynnon pob daionif 
chwi a weddiweh arno bob dydd; ac.os ydych yn 
rhoddi eich holl ymddiried yn Nuw, fel y dylecb, chwi 
a ymdrechwch fod yn foddlawn i w hoU ymddygiadau 
tu ag attoch. Ni bydd i chwi rwgnach yn erbyn 
ffyrdd ei ragluniaeth, na gadael i'ch calon ddigio wrth 
yr Arghoydd. Ac yn bendifaddeu, ni bydd i chwi byth 
gynnjg gwella neu ddiogelu «ich sefyllfa drwy unrhy w 
fl^^rdd drwg : gan gwbl gredu y gall ac y gwna Duw 
gyflawn iawn a chwi yn y bywyd nesaf, am yr hyn 
sydd arnoch eisiau neu a oddefwch yn hwn, mewn 
ymostyngiad i'w ewyllys Ef. 

Yn olaf, eich dyled yw bod yn ddtolckgar i Dduw. 
Y flTordd a'r modd i fod felly yw, edrych ar bob tru- 
garedd a dderbyniwch fel rhodd Duw ; pob perygl a 
osgowch, fel yn ddyledus i'w ofal a'i ragluniaeth ; pob 
meddwl da, pob anican da, pob ayfle i wneud daionif 
fel ffrwyth ei Yspryd da Ef. 

MeddyUwch, a gweUhredwch, ac amcanwch fel hyn ; 
a bydd mor naturiol i chwi ddiolch i Dduw am holl 
droion ei ragluniaeth, ag ydyw i chwi erfyn unrhyw 
fendith ganddo, sydd arnoch fwyaf ei heisiau. 

Ymbwyllwch ennyd, hyd onid ystyrioch y pethau 
hyn, ac hyd oni thraethoch eich teimlad o honynt yn 
y weddi ganlynol : 

Y WEDDI, 

Hwn yn wir yw y cyntaf a'r gorchvmyn mawr, dy 
garu Di, O Dduw, A'n holl galon ; canys ar hyn y 
dibyna ein hiachawdwriaeth. Ond rhaid hyd yn nod 
i hyn fod yn rhodd dy ras Di : am y gras hwn yr wyf 
yn awr yn gweddio arnat, ar i Ti wneuthur fy nghar* 
iad attat a'm hofn o honot yn egwyddor lywodraethol 



20 Cyfarwyddijd byr ac eglur 

fy holl fywyd, fel y byddo i mi bob amser wneud yr 
hyn a fyddaf yn gredu a'th foddha Di ; fel y byddo i 
mi gilio yn ofalus oddi wrth yr hyn a wn a'th ddigia 
Di ; ac fel y byddwyf by w megis Si Thydi yn dyst par- 
haus o fy meddyliau, fy ngeiriau, a'm gweithredoedd. 
Dyro i mi ffydd ddiysgog yn dy air a'th addewid- 
ion ; ymddiried cadarn yn dy allu. Bydded i arswyd 
dy gyfiawnder fy nghadw rhag rhyfygu, ac ymsyniad 
o'th ddaioni rhag anobeithio. Amddiffyn fi rhag yr 
holl faglau hudoliaethus hynny a ddinystriant fy serch 
attat Ti ; rhag gofalon bydol ; rhag pleserau cnawdol 
a phechadurus ; rhag cymdeithion drwg ; rhag difyr- 
wch ynfyd ; a rhag pob peth a ddichon beri i mi 
anghofio mai Tydi yn unig ydwyt deilwng o'th ofiii 
a'th garu ; caniatta y trugareddau hyn i mi er mwyn 
dy Fab lesu Grist, cariad a marwolaeth yr hwn yr 
ydym yn myned i'w goffSiu. Amen. 



DOSPARTH V. 

Eich dyled tu 'ag at eich Cymmydog, a thu ag at 

eich hunan. 

Dyma yr ailorchymyn mawr, a gofyna y penderfyn- 
iadau mwyaf difrifol a allwch wneuthur, cyn myned o 
honoch at Swpper yr Arghvydd. 

Ystyriwch, gan hynny, pa un a allwch chwi yn 
ddiragrith benderfynu fel y canlyn : 

Ni's meiddiaf, ni's gwiiaf fod yn ddifatter pa fodd 
yr ymfucheddaf. Gwn pa beth a orchymynodd Duw 
i mi, ac yr wyf yn amcanu yn ddiffuant ei wneuthur. 

Byddaf, yn y lie cyntaf, yn ufudd i orchymynion 
cyfreithlawn fy uwchafiaid, ac yn enwedig i'r thai a 
wyliant drosjy enaid. Yr wyf yn gwir amcanu yn fy 
holl ymdriniaethau i gofio y gorchymyn a roddwyd i 
mi gan fy Achubwr, — Cdr dy gymmydog felti dy hun ; 
ac am hynny, o herwydd cydwybod, ni Wnaf y cam 



er Deall yn well Swpper yr Arglwydd. 21 

Ueiaf i un dyn ; ni arferaf un twyllf na hocced, na 
thrais; ac ni chymmeraf fantais ar anwybodaeth, cam- 
gymmeriad, neu angen fy nghymmydog ; gan wybod 
yn sicr fod yr hwn a wnelo gam a'i gymmydog yn 
gwneud y niweid mwyaf iddo ei hun. Ac os bydd i 
mi ryw araser gael fy argyhoeddi ddarfod i mi wneud 
unrhy w gam ag ef, mi a wnaf iddo iawn cyn belled ag 
ygallwyf, heb gael fyngorfodi drwy gyfraith, i wneud 
i eraillfel yr ewyllysiwn i eraill wneuthur i minnau. . 
I'r diben hwn mi a ymdrechaf fyw yn heddychlawn 
a chariadus & phob dyn ; gan ymgadw rbag pob 
malais, a dial, ac enllib, a chynhen, gy mmaint ag y 
gallwyf ; a mi a ddywedaf y gwir bob amser, ac yn 
enwedig pan elwir arnaf i gymmeryd fy llw, pa un 
bynnag a fydd hynny o du neu yn erbynfy ehv bydoL 

GyD 1 GOLWG AR FY NYLED TU AG AT FY 

HUNAN. — Dilys gennyf mai fy ngorchwyl blaenaf a 
phennaf ddylai fod, gofahi am fy enaid fy hun. Yr 
wyf, gan hynny, yn sicr amcanu arwain buchedd 
ddifrifol, fel y dylai i un dan ddedfryd marwolaeth 
wneuthur ; bod yn sobr, cymmedrol, a diwair, fel, pan 
fyddwyffarw, y derby nir ii i baradwys Duw, He nid 
a dim aflan i mewn iddo, 

I'r diben hwn, yr wyf yn penderfynu cadw gwyl- 
iadwriaeth arnaf fy hun, fel y byddo i mi ochelyd y 
cyfryw gymdeithion, a'r cyfryw blesercm a difyrwch^ 
ag a ddichon beri i mi anghofio angau, a'r cyfrif sydd 
raid i mi ei roddi, 

Myfi a ymdrechaf fod yn foddlawn i'm sefyllfa, heb 
chwennych yr hyn sydd eiddo arall, nac ychwaith 
gynfigenu wrth Iwyddiant, nag ymbleseru yn adfyd^ 
fy nghymmydog. 

Ac yn gymmaint a bod bywyd o segurdod a moeth* 
usrwydd yn atgas gan Dduw, mi a ymdrechaf gyf- 
lawni fy nyledswydd yn yr ystad o fywyd ym mha un 
y'm gosodwyd gan ei ragluniaeth ; heb wenieithio i 
mi fy hun nad wyf yn gwneud dim drwg^ pan nad wyf 
yn gwneud dim daioni yn fy nghenhedlaeth, rhag y 



22 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

bydd i'r ddedfryd ar y pren anffrwjthlawn gael ei 
chyhoeddi arnaf finnau, — Tor ef i lawr^ paham y mae 
yn diffrwytho y tir ? 

Myfi a ymegniaf gyflawni y dyledswyddau hyn, fel 
prawf o'r cariad a'r parch sydd gennyf at Dduw, yr 
hwn sydd rfior dirion a derbyn fy edifeirwch ac ufudd- 
dod cywir, ond ammherffaith. 

Ac OS, drwy wendid, temtasitvn, neu ymgyrch di- 
symmwth, y bydd i mi fod mor annedwydd ag anghofio 
rhyw rai o'r penderfyniadau hyn, a syrthio i bechod, 
cyn gynted ag y canfyddwyf hynny, myfi a erfyniaf 
am bardwn gan Dduw^ ac a fyddaf yn fwy gofalus 
rhagllaw. 

Yn awr, os gall eich cydwybod dystiolaethu eich 
bod yn duwiol aracanu byw fel hyn, gallwch fyned at 
fwrdd yr Arglwydd yn ddiberygl, a bydd i fendith 
Duw gydfyned & chwi. 

Peidiwch a myned ym mhellach nes i chwi ystyr- 
ied y bwriadau hyn drosodd etto ; oblegid y maent i 
fod yn fwriadau eich hoU fywyd, a phob dydd o'ch 
bywyd. 

Ac yma trowch eich golwg at Dduw, fel, drwy ei 
gymmorth grasol Ef, y byddo iddynt wneud argraph 
fwy barhaus ar eich meddwl. 



Y WEDDI. 

O RAsusAF Dduw, yr hwn a roddaist i ni reolau ac 
esampl i rodio wrthynt, bydded i'r cof am danynt fod 
yn wastad mewn pryd ger fy mron. Dyro i mi ras 
iV harfer yn gydwybodol ; i berchi pawb o*m gwell, 
a'r rhai oil sydd mewn awdurdod ; ac yn enwedig y 
rhai a ordeiniwyd i weddio drosom, a'n bendithio yn 
dy enw. Bydded i'm cariad attat ti, ac at fy nghym- 
mydog, fy nghadw rhag pob gweithred anghyfiawn 
neu niweidiol, i*w gorph neu ei enw da. Na foed i 
mi byth yn wirfoddol ei boeni neu ei fiino ; byth 
ehwennych yr hyn sydd eiddo ef^ neu gynfigenu wrth 



er DeaU yn well Stopper yr Arglwydd. 28 

ei Iwyddiant. Bydded i mi fod bob amser yn barod i 
gynnorthwyo a chysuro pawb fyddo mewn trallod ! 
Dyro i mi ras i fod yn ffyddlawn ymhob peth a ym- 
ddiriedir i'm gofal ; fel na byddo i mi by th wyrdroi 
gwirionedd a cfayfiawnder ; byth ledaenu enllib, na 
cbodi chwedlau drwg, nac un amser demtio eraill i 
bechu. Dyro i mi yspryd cymmedrolder a diweirdeb, 
a chaniatta na fyddo i mi byth dy gyffroi Di drwy 
unrhyw esampl o aflendid i*m cau allan o*r nefoedd, 
lie ni's gall dim aflan fyned i mewn iddo. Dyro ras 
i mi i drefnu fy ymddiddanion, fel ag i annog eraill i 
fy w yn addas i Cfengyl lesu Grist ; er mwyn yr hwn 
yr wyf yn erfyn cael fy ngwrandaw. Amen. 



DOSPARTH VI. 

Y peth nesaf sydd i chwi ehimlio iddo yw, A oes gen- 

nych FFYDD FYWIOL YN NHRUOAREDD DuW DRWY 

- . Grist. 

Yk awr, -o herwydd fod cymmaint yn ymddibynu ar 
ein gwaith yn meddu y gyfryw ffydd, y mae yr Ys- 
pryd Glan wedi rhoddi i ni yr boll resymau, yr boll 
sicrwy^d, a ddichon ein calonnau ddymuno. 

Felly y carodd Dutv y byd, fel nad arbedodd ei 
hriod Fab (medd • yr Apostol), ond vHi traddododd ef 
drosom ni oil. Rhuf. viii. 32. A all fod gwystl mwy 
a sicrach o gariad Duw at ei greaduriaid truain ? Efe 
a'i gwnaeth Ef yn bechod (hynny y w, yn bech-aberth) ; 
Efe a'i traddododd Ef i farwolaeth yn ein lie ni. A 
allwn ni, ar ol hyn, ambeu, neu beidio ymddiried, yn 
nhrugacedd Duw? 

Sylwch ar y dull a gymmer St. Paul i gadarnhau 
ein ffydd, drwy roddi i ni- y profion eryfaf o'n cym- 
meradwyaeth gyd a Duw. Y mae Duw, medd efe, 
yn canmol ei gariad iu ag attorn ni^ yn gymmaint a 
pkan oeddym yn elynion^ y'n heddychwyd dg ef drwy 



24 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

farwolaeth ei Fab, Mwy o lawert wedi ein heddychu^ 
y*n hachubir drwy ei fywyd ef. Rhuf. v. 10. Pabeth 
nad allwn, ar ol hyii, ei obeithio oddi wrth Dduw ? 

Yn fyr, v mae lesu Grist wedi ein prynu oddi 
wrth fellditn y ddeddf. Trtoyddo ef y mae gennym 
heddwch tu ag at Dduw, Rhuf. v. 1. Dyma unig 
sail ein ffyddy ein gobaith, a'n hyder. Efe yw ein 
?iaberthy ein cyfryngwr, a'n heiriolwr ; gwybodaeth o'r 
hyn a ddylai symmud ymaith bob achos o anobaith ac 
arswyd a ddichon darddu oddi ar anfoddlonrwydd 
Duw. 

Yn wir, pe cynnygiem fyned at Dduw, heb ran yng 
Nghrist, ni's gallem obeithio am ddim ond cael ein 
gwrthod; ond pan elom atto Ef fel rhai wedi eu 
prynu gan ei Fab, ac arddangos iddo, fel y gwnawn 
yn y sacrament hwn, yr hyn a wnaeth ac a ddioddef- 
odd Ef drosom, yr ydym yn dynesu atto fel un wedi 
ei Iwyr adgymmodi a ni. 

Ond yna rhaid i chwi gofio iddo Ef roddi ei Hun 
drosom, a'n prynu oddi wrth allu y diafol, i'r diben 
hwn, — se{, fel y ptirai efe iddo ei hun bobl ymgyssegV" 
edig Vw wasanaeth, Cyssegrwch, gan hynny, eich 
hunain i lesu Grist, a chyd ag Abraham fiyddlawn, 
nac ammheuwch addewid Duw ; ond ewch i'r Sacra- 
ment hwn gyd a llawn hyder %dd, y bydd i Dduw 
faddeu eich pechodau, a rhoddi i chwi yr hoU rasusau 
a fydd arnoch eisiau. Yn unig cofiwch, fod y ffydd 
hon ei hunan yn rhodd Duw, ac y rhaid gweddio am 
dani, er mwyn Crist ; yr hyn a allwch wneuthur yn y 
modd hwn : 

Y WEDDI. 

Yr wyf yn attolygu arnat, O Dduw, drwy y cariad 
a'th gynhyrfodd i roddi dy briod Fab dros ddynion 
colledig, roddi i mi ffydd yn dy addewidion er ei fwyn 
Ef, mor gadarn a'th air di, ar yr hwn y mae fy ffydd 
wedi ei sylfaenu ; ac na &d i mi byth ryfygu ar dy 
addewidion grasol, heb wir ymdrechu cyflawni yr 



er Dealt yn well Stopper yr Arghoydd. 25 

ammodau ar ba rai j gwnaed hwynt» ac heb fod yn 
awyddus i weithredoedd da, i'r hyn beth y'n prynwyd 
ni. Bydded i goffadwriaeth o gariad ein Hachubwr, 
ac o'th fawr drugaredd di, fod bob amser mewn pryd 
ger fy mroiiy i'm cadw rhag anobaith ! A bydded i m 
ffydd yn dy addewidion fy nghynnal yn awr angau ! 
Bydded i'm Gwaredwr fod yn noddfa i mi, ei waed 
a'i haeddiant ddadleu drosof, fel y byddo fy rhan a*m 
cyfran ym mhlith y rhai hynny a brynodd Efe a*i 
werthfawroccaf waed. Amen. 



DOSPARTH VII. 

A oes gennych ddiolchus gof am angau Crist. Dyma 
y peth nesaf yr ydych i chwilio iddo. 

Yn awr, bydd hyn yn wastad mewn rhyw gyfartal- 
rwydd i'r syniad sydd gennych o'r drwy y gwaredodd 
Efe chwi rhagddo, a'r hendithion a ennillodd Efe i 
chwi drwy ei farwolaeth. 

Ystyriwch eich hunan, gan hynny, fel creadur 
tlawd, pechadurus, colledig, ac andwyol heb Waredwr. 
Ystyriwch pa beth a wnaeth y Gwaredwr hwnnw 
erddoch ; yr hyn a wnaeth a'r hyn a ddioddefodd, pan 
gymmerodd Efe arno ei hunan i atteb dros bechodau 
dynion. 

Ystyriwch mai Mab Duw ydoedd Efe ; na wnaethai 
Efe gamy ac na chaed twyU yn ei enau ; etto er hyn, 
gan ei fod i atteb dros bechaduriaid, ymddygwyd tu 
ag atto a chospwyd Ef fel yr haeddai pechadur gael. 
Cafodd ei ddirmygu ! ei ddiystyru ! ei erlid a'i wrthod 
gan ei bobl ei hun, y rhai y daeth i'w gwaredu ! 

Cafodd ei fradychu gan ei ddisgybl ei hun; ei 
gam-gyhuddo ! ei gondemnio yn anghyfiawn ! ei 
fflangellu yn ddidrugaredd ! Dewiswyd llofrudd o'i 
flaen Ef! Croeshofeliwyd Ef fel drwg-weithredwr ! 



26 Cyfarwyddyd hyr ac eglur 

ac, ynghanol ei holl boenan, cafodd d wawdio jn 
annynol ! 

Ystyriwch yr achos o hyn oil ; — nid yn unig i fodd- 
loni cyfiawnder Duw dros bechodau dynion, ac i 
ennill piaddeuant iddynt ar eu hedifeirwch a'uhufudd- 
dod dyfodol yr oedd^ ond hefyd i ddangos i ddynolryw 
pa driniaeth y mae pechod a phechaduriaid, y rhai a 
wrthryfelasant yn erbyn eu Gwneuthurwr, yn haeddu ; 
ac i'n dysgu, pan fyddo Duw yn trefiiu neu yn can- 
iattau i ni becbaduriaid oddef y cyfryw ammharch a 
thrallodau yn ein cyflwr hwn o brawf, y dylem gym- 
meryd ein croes yn amyneddgar fel y gwnaeth ein 
Gwaredwr ; a bod yn foddlawn, i'e, yn by fry d gennym, 
gyflawni ewyllys Duw drwy ddilyn ei esampl yn ei 
ddtoddefiadau yn y bywyd hwn, fel y byddom gyf- 
rannogion o'i ogoniant yn y nesaf. 

Yn y He nesaf, ystyriwch y bendithion a ennillodd 
lesu Grist i ni drwy ei farwolaeth. Efe a'n gwared- 
odd ni oddi wrth y gallu mawr oedd gan y diafol ar 
ddynolryw, drwy bwrcasu i ni ras i'w wrthwynebu a'i 
orchfygu. Efe a Iwyddodd gyd a Duw i basio heibio 
i yatyfnigrwydd ein natur; i faddeu ein troseddiadau 
mwyaf ar ein gwir edifeirwch; ac, wedi ein heddycfut 
k Duw drwy ei fitrwolaeth, y mae gennym, er ei fwyn, 
lawn ryddid i ofyn iddo Ef» fel plant i dad, am yr 
hyn sydd amom ei eisiau. 

Y mae Efe hefyd wedi ennill i ni gymmorth Ys- 
pryd HoUalluog, i*n galluogi i ddeall a gwneuthur yr 
hyn sydd yn angenrheidiol i'n cymhwyso i'rnefoedd a 
dedwyddwch. Ac y mae wedi llwyddo gyd a Duw i 
wneud y pethau hyn yn rhan sicr i ni, oddi eithr fod y 
bai arnom ein hunain. Mewn un gair, y mae lesu 
Grist wedi ein Uwyr ryddh^u oddi wrth bob ofh o'r 
hyn a ddichon ddyfod rhagllaw, os na fydd yn hollol 
drwy ein camwedd ein hunain. 

Call y Cristion mwyaf annysgedig wybod pa beth a 
ofynir ganddo. 

Gall y pechadur pennaf ymddibynu am faddeuant 
ar ei edifeirwch. 



er Dealt yn well Stopper yr Arglwydd. 87 

Grail y Cristion gwanaf fod yn ddiogel o gael cym- 
morth angenrheidiol. Ac y mae y Cristion gwaelaf 
yn sicr o beidio cael ei esgenluso. 

Trwy yr hyn oil y gallwch ganfod, pa ddiolch- 
garwch sy ddyledus oddi wrthych i Dduw am eich 
Gwaredwr mawr a daionus, ac am yr hyn a wnaeth ac 
a ddioddefodd Efe drosoch ; jr hyn da y gwnewch yn 
ei draethu mewn rhy w ddull fel hyn : 

Y WEDDI. 

Rho gennad i mi, O Dduw, i grybwyll ger dy £ron 
am angau dy Fab, a'r bendithion anfeidrol a dderbyn- 
iais drwy hynny. Ychwanega hyn at dy holl fiafeau, 
yr wyf yn attolygu arnat, sef na byddo i mi byth 
anghofio y bendithion hyn ; byth anghofio bod yn 
ddiolchgar am danynt; ond bod i mi gadw y oofiBfid- 
wriaeth o honynt yn y dull a ordedniodd Efe. Yr 
wyf yn diolch i Ti, O Dduw, am y gair hwnnw ym 
mha un y peraist i'th drugareddau hyn, a'i eaam^ 
yntau, gael eu cofrestru. Grwna fi yn wir deimladwy 
o'r cariad hwnnw a'i dygodd Ef i lawr o*r nefoedd ; 
ac mor druenus ydoedd ein sefyllfa ni, yr hon a ofynai 
y fath aberth. Bydded i mi ddysgu oddi wrth ei 
amynedd, ei ymostyngiad, ei hunan-ymWadiad a*i 
ymroddiad Ef, pa rinweddau sy fwyaf cymmeradwy 
gan dy Fawrhydi Dwyfol ! A bydded i mi ei gym- 
meryd Ef yn Arglwydd a Meistr, a Dysgawdwr ac 
Esampl; a chyflwyno fy hunan i Ti, ac i'th wasan- 
aeth, er ei fwyn Ef ! Amen. 



DOSPARTH VIII. 

Yr ymhoUad olaf a ddylech ei wneuthur yw, A ydyck 
chwi mewn Cariad a'r holl fyd, 

Tnghylch pa un, cymmerwch sylw neillduol mai y 
ddau ddiben mawr o'r ordinhdd hon, y sonir am 
danynt yn yr Ysgrythyr, ydynt : — 

c2 



28 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

Y cyntaf, i gadw i fynu y coffadwriaeth am farwol- 
aeth Crist hyd ei ddyfodiad drachefn. 

Yr ail, i fod yn arwydd difrifoi o*n cymmundeb ni 
iLg lesu Grist, ac o*n hundeb a'n eariad at ei holl 
deulu. 

I'r diben hwn y mae Efe wedi ordeinio, fel y mae 
pawb Cristionogion, uchel ac isel, cyfoethog a thlawd^ 
i fod yn un corph, Pen yr hwn y w Efe ; ac un teulu» 
o'r hwn Efe y w y Meistr ; felly fod iddynt oil fwytta 
wrth yr un bwrdd, o'r un bara, fel arwydd o*r eariad 
hwnnw, a'r heddwch, a'r cyfeillgartvch, a^r parodnvydd 
1 gynnorthwyo y naill y Hall, fel y byddo acblysur yn 
gfdw, ac fel y gwna aelodau o'r un teulu yn naturioL 

Ac yn wir bydd eich cymmeradwyaeth gyd a Duw 
yn ymddibynu yn fawr ar eich calonnog ewyllys da i 
bob Cristion, ac i holl ddynolryw. 

6an hynny rhaid i chwi gymmeryd gofal neillduol 
rhag bod un dyn a*r hwn nid ydych mewn heddwch ; 
yr hwn ni's gallwch faddeu iddo, a gweddio drosto, a 
gwneud iddo bob daioni a ellir yn rhesymol ddisgwyl 
odd! wrthych. Eich bod yn barod i wneuthur iawn i 
bob rhyw ddyn a niweidiwyd gennych, neu yr hwn a 
allasai yn gyfiawn fod wedi tramgwyddo wrth eich 
geiriau neu eich gweithredoedd ; gan fod hyn yn 
ddyledswydd a orchymynwyd gan lesu Grist ei 
hunan. Matt. v. 23. A'ch bod yn barod i faddeu i 
bawb a ddichon fod wedi eich niweidio chwithau, fel 
yr ydych yn disgwyl maddeuant gan Dduw ; gan gofio 
y ddedfryd ddychrynllyd a grybwyllir yn Matt, xviii. : 
Ha was drwg^ maddevais i ti yr holl ddyled honno : 
ac oni ddylesit tithau drugarhdu wrth dy gyd-wa^ 
megis y trugarheaia innau wrthyt ti ? Jl% Arglwydd 
a adigioddf ac cHi rhoddodd ef i*r poenwpr. 

Ac yn olaf, yr ydych i gymmeryd gofal na byddo 
i chwi garu ar air yn unig, eithr mewn gweithred a 
gwirionedd; hynny yw, ar i chwi wneuthur daioni, 
yn gystal a rhoi geiriau da ; a chynnorthwyo lesu 
Grist yn ei aelodau tlodion. 

A chredwch yn ddilys, nad yw tymher elusengar 



er Deall yn well Stopper yr Arghoydd. 29 

a maddeugar ddim hanner xnor lesol i neb ag i'r hwn 
sjdd yn ei meddu ; gan mai dedwydd yw rhoddi yn 
hytrach na derbyn ; a maddeu na mynou iawn am 
niweidiau a cham a wnaed i ni. Act. xx. 35. 

Gan fod hwn yn ras mor angenrheidiol, ni pheid- 
iwch ag erfyn ar Dduw yn y modd taeraf i'w roddi 
i chwi. 

Y WEDDI. 

Hwn yw fy ngorchymyn i, — Ar garu o honoch etch 
gihfdd megis y cerais i chwi. Cly w, O fy enaid, beth 
y mae dy lacnawdwr yn ei orchymyn i ti ; Efe, yr 
hwn a*n carodd ni, ac a^i rhoddes ei Hun yn ofirwm 
ac yn aberth i Dduw drosom. 

Bydded i'th gariad hwn, O lesu, fod yn gymhelliad 
ac yn gynlhm i'm cariad a'm belusen innau at boll 
ddynolry w ! Lie na bu byn yn arferiad gennyf , yr 
wyf yn erfyn dy faddeuant grasol, ac yn attolygu 
arnat gadarnhau fy enaid yn erbyn hoU awgrymmau 
Satariy neu fy natur lygredig a'm nwydau afreolus ; 
fel y byddwyf bob amser yn barod i fyned at dy allor 
gyd h'r un tueddiadau cariadlawn a pha rai yr wyf y n 
dymuno ac yn gobeithio marw. 

Tydi, O lesu, a wneist dy elynion yn gyfeillion, 
drwy roddi dy einioes i lawr drostynt ; bydd di yn 
eiriolwr i mi gyd a'r Tad, am ras i ddilyn dy gariad a'th 
esampl nefol, fel y byddo i mi orchfygu drygioni drwy 
ddaioni ; fel y byddo i mi, a hoU aelodau dy deulu, 
garu megis brodyr ; fel y byddo i ni yn wastadol gyf- 
arfod wrth dy fwrdd megis cyfeillion cywir, ac ym- 
adael gyd a chariad a serch difiuant, fel y mae 3m 
gweddu i'th ddi^yblion Di. Amen. 



DOSPARTH IX. 

Erbyn hyn chwi a ganfyddwch y rheswm am y sef- 
ydliad hwn ; yr angenrheuhtvydd, yn gystal a'r fen* 

c3 



30 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

diih ammhrisiadwy, o'i gyflawni yn grefyddol; a'r 
dull o barottoi eich bun atto, mor fynycb ag y byddo 
gennych gyfleusdra. 

A chofiwch xnai po amlaf yr edrycboch i mewn i 
sefyUfa eich enaid, mewn trefh i fyned Tr ordinbad 
bon, Ueiaf o draffertb fydd gennych i wneud eich 
beddwch Si Duw pan ddeloch i farw ; a lleiaf o berygl 
fyddwch ynddo o syrthio i gyflwr o becbod a dioM- 
wch, yr hyn sydd wedi bod yn ddinystr i rifedi an- 
nifeiriol o eneidiau. 

Heblaw hyn, chwi a gewcb y cysur pennaf mewn 
bywyd, pan ganfyddocb eich bod yn del i gynnyddu 
mewn gras^ ac yn tueddu at y peiffeithrwydd bwnnw 
a raid eich addasu i'r nefoedd. 

Ar y llaw arall, os troi eich cefn a wnewcb ar yr 
ordinbad bon, rhaid y bydd bynny am na chymmer- 
wch y draffertb o ddeall eich dyledsvydd, eich Uesdd, 
a'cb perygl. 

Nid ystyriasoch nad oes dim pardwn^ dim grcu^ 
dim iachawdwriaeth, i obeithio am danynt, ond drwy 
ddadleu k Duw yr hyn a wnaeth, ac a ddioddefodd, 
ac a baeddodd ei Fab erom ni, a bynny yn y dull a 
ordeiniodd Efe. 

Ac OS bolwcb eich cydwybod eich bun, hi a ddy wed 
wrtbych, mai rhai o'r pethau hyn ydynt y gwir a'r 
truenusaf achosion o'ch gwaith yn diystyru y gorchy- 
myn bwn o eiddo eich lachawdwr. 

Naill ai yr ydych yn byw mewn rhyw becbod ad- 
nabyddus, neu fucbedd annuwiol, yr bwn ni's gallwch 
benderfynu ei adael; neu, nid ydych yn ewyllysio 
adnewyddu eich addunedau a wnaed yn y bedydd; 
neu, fel y digwydd yn gyffredin, nid oes gennych ofal 
gwirioneddol am eich «naid ; nid ydych ond twyllo 
eich hunain a rhyw amcanion a gobeithion Uesg, y 
bydd i chwi ryw bryd neu gilydd ddyfod yn ddyn 
newydd. 

Yn y cyfamser, yr ydych yn euog o bechod rhy 
debyg i wadu yr Arghvydd yr hwn ach prynodd. Yr 



er DeM yn well Stopper yr Arghoydd. SI 

ydjch yn dwyn anair ar ordinh&d Crist, fel pe na 
byddai yn werth ei chadw ; yr y dych yn caledu pobl 
ddrwg JVL eu hanffyddiaeth, a'u hesgeulusiad o*a 
hiachawdwriaeth, drwy alw eich hiin yn Gristion, a 
byw fel pagan, mewn diystyrwch o im o brif foddion 
iachawdwriaeth. Yr ydycfa yn byw mewn cyflwr ym 
mha un y bydd i'ch boll weddiau, pa un bynnag ai 
cyboeddus ai dirgel, ai drosoch eich bun neu dros 
eraill, gael eu gwrtbod. 

Mewn -gair, yr ydych yn annog Duw bob dydd i 
attal ei ras yn fwy-fwy oddi wrtbych, i'ch gadael i'ch 
ffordd lygredig eicb bun o fyw, hyd oni chyflawnocb 
fefiur eich anmredd, ac y parottowch i chwi eich hun- 
ain ddedfryd nad ellir ei chlywed heb grynu ; Yr wyf 
yn dywedyd torthych, na chaiffyr rni oV rhai hynny a 
fvahoddwyd bron o'm swpper i; swpper priodas yr 
Oen yn y nefoedd« 

Mor fawr, ynte, y rhaid fod pechod y rhai hynny 
a esgeulusant weinyddu, a'r rhai hynny a droant eu 
cefimu ar yr ordinh&d hon, ar ba im y mae ein hiach- 
awdwriaeth yn ymddibynu ! Gan mat gwaed Crist 
ydytv yr hum a raid ein glanhdu oddi wrth bob pechod. 
1 loan L 7. 

Gwedi y cwbl, nid yw hyn i gefn<^i neb i fyned i 
Swpper yr Arglwydd heb y tvieg br'iodas, heb iawn 
olygu y ddyledswydd ; oblegid gall dyn fyned mor 
annheilwng, fel ag i dderbyn bam yn He bendith. £r 
esamply y eawl sydd yn byw mewn unrhyw bechod 
adnabyddus, heb edifarhau o'i herwydd ; y sawl sydd 
heb wir amcanu byw a chymmeryd eu llywodraethu 
gan gyfreithiau hyspys yr Efengyl ; y sawl sydd yn 
byw mewn'angfaydfod a'u cymmydogion, heb fod yn 
ewyllysgar i ymgymmodi ; y sawl a wnaethant gam, 
ac ni wnant iawn, yn ol eu gallu ; yn olaf, y sawl a 
ant yn unig o ran.defod, heb ystyried diben neu les&d 
jrr ordinhad ; ac a ddychwelant at eu rhyddid pechad* 
urus fel arferol, cyn gynted ag y byddo y gwasanaeth 
drosodd. 

c 4 



32 Cfifarwyddyd byr ac eglur 

Djlai yr hoU gyfryw rai wybod, eubod wedi myned 
yn annheilwng; ac os oes ganddynt unrhyw ofal 
cywir am eu heneidiau, hwy a ystyriant yn well^ ac a 
osodant eu hunain dan fanylach rwymedigaethau, 
cyn yr elont drachefn i Swpper yr Arglwydd. 

Ond ettOy na fydded iddynt, ar beiygl eu heneid- 
iauj ymddwyn yn dwyllodrus, a gwneud hyn yn esgus 
i beidio a myned i'r ordinhad rhagllaw, rhag iddynt 
gyfiroi Duw iw gadael iddynt eu hunain^ yr hyn yw 
un o'r bamedigaethau mwyaf a ddichon ddisgyu 
arnynt. 

Ar y Haw arall, na fydded i neb Cristionogion di* 
ffuant^ gymmeryd eu digahni gan ofnau eu bod wedi 
myned i Swpper yr Arglwydd yn annheilwng, ac 
felly ymattaly am nad ydynt yn canfod fod yr boll les 
2iT cyfnewidiad a obeithiasant, wedi cael ei weithio 
ynddynt ; ond bydded iddynt ystyried nad ellir dis- 
gwyl cyflwr o sancteiddrwydd a pherffeithrwydd ar 
unwaithy ond yn raddol, ac yn ol y byddom yn gwneud 
iawn ddefnydd o'r grasusau a rydd yr Yspryd Glan o 
dro i dro i ni. 

Nid yw Cristion da yn un heb duedd ynddo at 
bechod^ eithr yn un ag sydd, drwy ras Duw, yn ddi'oed 
yn attain ac yn peidio gadael i'r cyfryw dueddiad dyfu 
i arferiadau drwg. 

Fe wna Duw, yr hwn sydd hyspys o'n gwendidau, 
dderbyn ein hymdrechion diffuant^ er yn gyd-fynedol 
ag ammherffeithrwydd SL gwrthgiliadau^ os condemniwn 
ni ein hunain o'u herwydd, gan ymegnio gwellau ein 
buchedd. 

A chofiwn, er ein cysur, ddarfod i lesu Grist ei 
hunan gyhoeddi ei hoU ddisgyblion {pddieithr y brad-' 
ychwr) yn Idn^ hynny yw, yn gymmwys T dderbyn y 
sacrament, yr hwn yr ydoedd Efe yn myned iV 
weinyddu iddynt, er ei fod yn gwybod eu bod yn 
agored i ffaeleddau a gwendtdau mawrion, y rhai a 
ymddangosasant ar fyrder, pan ddarfu iddynt oil ei 
adael, yn groes i'w haddewidion difrifol ; and hwy a 



er Dealt yn well Stopper yr ArgUoydd. 3S 

edifarhasant oblegid hyn^ a xnaddeuodd eu Hiach- 
awdwr tosturiol iddynt. 

Os ydych, gan hynnv, yn cam Duw a'ch cym- 
i^ydog, er nad mor wresog ag yr ewyllysiech, os oes 
ynoch ddymuniad gwirioneddol i fod yn well nag 
y canfyddwch eich hunan yn bresennol; os ydyw 
fFrwythau yr Yspryd GlS,n, er mewn graddau isel^ yn 
ymddangos yn eich bywyd; yn olaf, os ydych yn 
gweddto bob dydd am ras Duw i'ch gwneud, yn ei 
amser da ei hun, yr hyn yr ewyllysiai Efe i chwi fod, 
ac heb fyw mewn unrhyw bechod adnabyddus/ na 
fydded i chwi ar un cyfrif beidio myned i'r ordinhad 
bon mor fynych ag y cafibch gyfleusdra ; ac ymddi* 
bynwcb ar fendith Duw, ac ychwanegiad o*i rasusau. 

Y WEDDI. 

Caniatta, O Dduw, na byddo i mi byth dynnu i 
lawr dy farnedigaetbau arnaf fy hunan, drwy droi 
fy nghefn ar yr ordinhfid hon, na thrwy fyned iddi yn 
ddifeddwl ac annheilwng. Bydded i*th drugaredd 
faddeu yr hyn aeth heibio, a rhoi gras i mi o hyn 
allan i gyssegru fy my wyd i Ti, ac i gofleidio pob adeg 
i gofio cariad fy lachawdwr, a thrwy hynny sicrhau 
dy fiafr Di, a'm hiachawdwriaeth fy hunan ! Ac os 
yw yn unol a^th ewyllys Di, caniatta i mi yn wastad 
gael y fath gysur a budd yn yr ordinhad hon, ag a^m 
calonnoga iV defnyddio mewn gorfoledd hyd ddiwedd 
fy mywyd. 

Dyro gennad i mi i gyflwyno i'th anfeidrol drugaredd 
sefyllfa druenus yr boll rai hynny a esgeulusant y 
fath foddion rhagorol o ras ac iachawdwriaeth. Deffiro 
yr hoU bobl Gristionogol i deimlad o'r ddyledswydd 
hon. Agor eu llygaid, ac uniona eu cam-gymmer- 
iadau, fel yr argyhoedder hwynt mai dyma yr unig 
foddion iddynt wneud eu heddwch a Thydi, a pheri 
bod eu persbnau a'u gweddiau yn gymmeradwy gan 
dy Fawrhydi Dwyfol, drwy lesu Grist ein Harglwydd. 
Amen. 

c5 



84 Cyfarwyddyd byr ac eglur 



DOSPARTH X. 

Bydded i bob Cristion diffuant, ar ol iddo cyn belled 
a hyn ymbarottdi gogyfer a*r Sacrament yma, ym* 
drechu cadw yr ystyriaethau o'i ddyledswydd, a'r 
benditfaion a obeithia am danynt, yn wresog yn ei 
galon hyd yr amser i dderbyn. 

Grail rhai o'r ysgrythyrau canlynol, a myfyrdodau 
amynt, drwy ras Duw, atteb y diben hwnnw ; ac ni 
chymmerant i fynu ormod o amser, oblegid gellir 
defnyddio yn ddefosiynol un neu ragor o honynt, fd 
y ceir cyfle ynghanol gorchwylion. 

A chynhygir y dull hwn o ddefosiwn, er arwain 
Cristionogion i wneuthur adfyfyriadau priodol ar 
ranau eraill o'r Ysgrythyr a ddarllenant neu a wran- 
dawant. 

Dat. ill. 17. Oblegid dy fod yn dywedyd, Goludog 
wyfi ac mi a gyfoethogais^ ac nid oes arnaf euiau 
dim ; ac ni wyddost dy fod yn dnuzn, ac yn resynol, 
ac yn dlatvd, ac yn ddaU, ac yn noeth, 

!Dyma y cyflwr truenus i ba un yr ydym ni, fel 
pechaduriaid, yn agored ; ac o'th drugaredd di y mae, 
O Dduw, fod neb o honom yn deimladwy o bono. 
Cadw fi, attolygaf i Ti, rhag y dallineb hwnnw a'm 
rbwystra i ganfod fy nhrueni fy bun ; a rbag y batch' 
der hwnnw a'm battalia rbag ei gydnabod o^tb flaen 
di, yr hwn yn unig a elli fy nghynnorthwyo. O dyio 
i mi wir deimlad o'r anhwylderau sydd arnaf, a cbiudw 
fi er mwyn dy drugaredd, ac er mwyn lesu fy lach- 
awdwr* 

Psalm li. 17. Jberthau Duw ydynt yspryd dryll* 
iedig : calon ddrylliog, gystuddiedig, O Dduw, ni 
ddirmygi. 

Ond eithaf anghymmwys yw fy nghalon i i'w chyf- 
Iwyno i Dduw, hyd oni chaffwyf ei faddeuant Ef am 
J Uuaws pechodau drwy ba rai yr halogwyd hi. 



er Dealt yn toell Stopper yr Arglwydd. SB 

Jer. iiL 12, 13. Trugarog ydwyf fi, medd yr I^r- 
glwydd, ni ddaliaf lid yn dragywydiL Yn tmig eyd^ 
nehydd dy anwiredd, droaeddu o honot yn erbyn yr 
Arglwydd dy Dduw. 

Yr wyf yn cydnabod fy mbechod wrthyt Ti, O 
Dduw, a'm hanwireddau ni chuddiaf ; yr wyfl flna 
hyiiDy yn erfyn dy faddeuant, ac yn pl^o dy addl 
ewid raio], gy'd & Lwn fwriad calon 1 beidio bytb 
tnwy k throi at ynfydrwydd. 

Jer. xvii. 9. Y galan sydd Jwy ei ihwyU na dim, f 
drwg d'iohaith ydyw ; pwy di hedwyn ? 

Ni's gallaf, yn wir, atteb dros fy nghalon fy hun, 
ond nid oes dim yn ammhosibl gyd k Thi ; ynot ti jt 
ymddiriedaf ; na'm cywilyddier byth. Par i'm calon 
gofio yn wastad y fai;h beth dnog a ckwerw fydd 
gadael yr ArgUoydd. 

1 loan iiL 8. IV hwn sydd yn gwneuthur pechodf 
(yr hwn sydd yn ymroddi i fyw mewn pechod adna^ 
byddufiy) o ddiafcl y mae ; o dan ei awdnrdod a'i lyw- 
odraeth ef y mae. 

Cadw &, O Dduw grasusol, rhag y fath ddallineb 
angeuol^ o ddewis Satan yn arglwydd a Hywodraethwr, 
yn lie dy Fab bendigedig, yr hwn a roddodd ei ein- 
ioes i lawr i'n prynu oddi wrth ormeB dychrjnllyd y 
diafol. 

1 loan ii. 25. A hwn yvsr uideuAd 4i aidamodd efe 
i ni, sef hytvyd tragywyddoL 

Mor anfeidrol dida y w Duw, yn rhoddi i ni y fath 
gefnogiad mawr i achub ein hunain rhag distrywt 
Dyro i mi, yr wyf yn attolygu arnat, flydd gadarn yn' 
yr addewid hon^ fel na byddo i ddim ofnau fy mcrniv^ 
ychu, dim phserau lygru fy nghalon, dim anhaws' 
derau fy nigaloni i'th wasanaethu DL 

Matt. XVI. 2i. Os myn neb ddyfod ar fy ol i, ym^ 
UDoded dg ef ei hun, a chyfodedeigraee^ a chanlynedfi* 

c6 



S6 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

O fy lachawdwr ! yr hwn ni's boddh^aist dy bun, 
ond a gymmeraist arnat agwedd gwas; na fydded i mi 
•broffesu dy ddilyn Di beb ymdrechu dilyn camrau ben- 
digedig dy wir lanaf fuchedd ; dy amynedd^ dy lareidd- 
drUf a'th ostyngeiddrtvydd ; dy ddiystyrwch mawr o'r 
byd^ei bleserau^ei elw,a'iholl eilunod; dy bryder teiml- 
adwy yn acbos trueni dynion ; dy barhad diflino yn 
gwneuthur daioni; dy ddyfalwch mewn gweddi^ ae 
ymostyngiad i ewyllys dy Dad. Boed i mi yraadael 
a pbeth mor anwyl a Uatv ddehauy neu lygad dekau, 
yn hytracb na pheidio dy ddilyn di. 

Matt. vi. 24f. Ni ddichon neb wasanaethu dau ar- 
ghoydd. Ni elhoch wasanaethu Duw a mammon. 

Na fydded i mi byth roddi meddiant o'm calon i 
neb, heblaw i Tydi, O Dduw ! Na fydded i mi byth 
gynnyg cymmodi dy wasanaeth Di &*r byd, yr hwn 
sydd elyniaeth Vth erbyn Di / Dyro i mi, attolygaf i 
Ti, lygaidffyddf fel y gwelwyf y byd yr hyn y w mewn 
gwirionedd; — ^perygl ei gyfoeth; ynfydrwydd ei ble- 
serau ; Uiosowgrwydd eifaglau ; nerth ei demtasiynau ; 
ei wenwyn marwol, a*r perygl sicr sydd ynddo o dynnu 
fy nghalon oddi wrth dy gariad Di. 

Matt. xxii. 37. 39. Ceri yr Arghoydd dy Dduw 
d'th hollgalon, ac ^th holl enaid, ac ffth holl feddwl; 
cHih gymmydog fisl ti dy kun. 

na bai fod cariad Duw yn egwyddor lywodr- 
aethol fy enaid; a bod gennyf y prawf cysurlawn 
hwn o'i gariad yn aros ynof, sef fy mod yn myfyrio 
i'w foddloni E^ a chadw ei orchymynion! fod i'm 
cariad at fy nghymmydog fod y fath ag y mae Duw 
wedi gorchymyn ; a bod i mi roddi, a maddeu, a charu, 
megis y gweddai i ddisgybl lesu Grist. 

1 loan iii. 14. Nyni a wyddom ddarfod ein symmud 
ni farwolaefh i fywyd, oblegid ein bod yn caruW 
brodyr. 

Beth yw caru^ nghymmydog felfi fy hun, Tydi, 



er Dealt yn well Stopper yr Arglwydd. 37 

O Dduw^ a'mdysgaist yn dy air sanctaidd; sef^peidio 
byth a gwneud cam iddo, neu ei dwyUo; peidio byth 
ei qfidio, neu beri iddo Jlinder diachos ; peidio bytn ei 
drin yn ddirmygus a d'tystyrllyd ; peidio byth Sig ym« 
bleseru yn ei anjffbdion sJifeiau; ond Uawenhdujn ei 
ddedtvyddwchf a'i gynnorthwyo yn ei anghenion. I>yro 
i mi, O DduWj y prawf bwn o'm symmudiad o farwol- 
aeth i fy wyd. 

Galat. iii. 13. Crist dn llwyr brynodd oddi tvrth 
felldith y ddeddf^ gan ei wneuthur yn felldith trosom ; 
hynny yw, ymddygwyd tu ag atto fel un dan felldith 
y ddeddf. Deut, xxi. 23. 

Fendigedig Dduw, mor fawr ydoedd ein trueni ni ! 
Mor fawr ydoedd dy drugaredd dithau ! pan nad allai 
dim ein gwaredu rhag dinystr, ond marwolaeth dy 
Fab. Yr wyf yn gweled wrth hyn mor atgas ydyw 
pechod gennyt ti. Gwna ef felly i minnau, attolygaf 
i Ti. Na foed i mi byth wenieithio i mi fy bun y 
bydd i'th drugaredd fy ngwaredu os parhaf mewn 
pechod, tra nad arbedaist dy briod Fab, pan roddodd 
Efe ei Hun yn lie pechaduriaid ! Na fydded i mi 
byth gyflTroi dy gyfiawnder! Na fydded i mi byth 
anghofio dy drugareddau, a'r hyn a wnaeth dy Fab 
drosof ! 

Titus ii. 14. Yr hwn a'i rhoddes ei hun drosom, fn 
prynu ni oddi wrth bob anwiredd, ac ffn puro ni iddo 
ei hun, yn bobl br'iodol, awyddtu i weithredoedd da. 

Bendigedig fyddo Duw, fy mod wedi fy uno ^'r 
bobl hyn drs9yfedydd/ Caniatta na fyddo i mi byth 
dy ddianrhydeddu Di, na'm proffes Gristionogol, drwy 
fuchedd annuwiol. O Dydi, yr hwn a'n prynaist oddi 
wrth bechod ac angau, par i mi ddeall, gwerthfawrogi, 
a chofio byth dy gariad mawr, a dangos fy mod yn 
gwneud hjnany drwy gyssegru fy my wyd i'th wasan- 
aeth Dl. 

2 Tim. ii. 12. Os gwadwn ef, yntau hefyd a'n gtvad 
ninnau. 



88 Cyfarwyddyd byr ac eglur 

Grynnifier sydd yo dy wadu Di» O lesu, yu ddi- 
feddwl ac yn ddiarnnyd/ A ydynt hwy yn gwybod 
pa beth y maent yn ei wnenthur, y rlua a droant eu 
cefuau yn ysgafk ar yr ordinhad hon i Y rhai sydd 
yn gwneud gwawd o bechod, yr hwn a goatiodd i ti dy 
{ywyd ? Y rhai y mae arnynt gywilydd o honot Ti, 
ac o*th EfengyU o barch i ddynion ; y rhai drwy €U 
bucheddau anghristionogol, ydynt yn ymwrthod &'th 
wasanaeth Di ? A ydynt hwy yn ystyried beth yw 
caeleu gwadu germyt Tithau ? Sef bod yn amddi&id 
o bob rfum yn dy angau^ dy haeddiant^ a^h gyfryng^ 
dod? O drugarog Dduw, gwaied fi oddi wrth j 
pechod a'r farn ofnadwy hyn ! 

Matt. xxxi. 35. Petr a ddywedodd tortbo, Pe gor-^ 
fyddtti i mifarw gyd d thiy nVth wadafddim. 

Cadw fi, Ai^lwydd grasol, rhag tyb rhyfygus ac ym* 
ddibyniad ar fy nerth fy hun, beb gynnorthwy dy nu 
Di« Bydded i mi ganfod, yn yr esampl resynus hon, 
fy ngwendid heb dy gymmorth Di, a'm dinystr beb 
dy help Di, 

Luc xxii. 61, 6@. A'r Arglwydd a drodd ac a 
edtyckodd ar Petr. A Pheir a gojiodd ymadrodd yr 
Arglwydd; ac a aeth allan, ac a wylodd yn chwerw 
dost. 

O lesu, edrycli amaf finnau gyd a'r nn golwg o 
drogareddy pa bryd bynnag y gwnelwyf ar gam, fel y 
canfyddwyf fy mai, ac y dydhtwdwyf yn ddioed at fy 
nyledflwydd. Bydded i'r esampl hon o'th dosturi fod 
yn gysur i ni, gan na ddarfii i'r &th drosedd mawr a 
gyflawnwyd mor ami gau allan y dyn edifeirial iwm 
oddi wfth dy drugaredd; ond na fydded i hyn wneud 
i ni b^dio &g ofju dy ddigio Di, rhag na bydd i ni 
byth edifarhdu* 

Luc xxii. 3 — 5. A Satan a aetTi i mewn i. Judas ; 
ac efe a ymddiddanodd ffr arch-offeiriaid^ pa fodd y 
bradycAai efe £f iddynt. — A hwy a gyttunasant ar 
roddi arian iddo, ^c. 



er Dealt yn well Swpper yr Arglwydd. 39 

Os bydd i mi dy gyffroi di, O Ddaw, drwy wrth- 
wynebu dy Yspryd Glan, i'm gadael i'm Uygredd 
nafuriol fy hunan, ac i allu Satan, mi a welaf yn y 
dyn truenus hwn pa ddrygioni wyf yn alluog o'i gyf- 
lawni. Arglwydd Dduw, na ddyro ji i fynu i fy 
ewyllys fy hun. Can fy ngfaalon yn erbyn y cybydd- 
dod hwnnw ag ydoedd wreiddyn pechod mor fawr. 
Gwaredji oddi wrth bechodau rhyfyguSf na arytwyddr- 
iaethont arnaf; a diogela fi dan arweiniad dy Yspryd 
Glan, er mwyn tesu Grist. 

Deut. xvi. 16, 17. Ni ymddangosant o flaen yr 
Arglwydd yn waglaw. Pob un yn ol rhodd ei law^ yn 
ol bendith yr Arglwydd dy Dduw, yr hon a roddes 
efe i ti, 

A fydd i mi ymddangos o'th flaen Di, O Dduw, yn 
waeth nag luddew ? A allaf fi roddi dim f'^ dlodion, 
ond a dderbyniais gennyt Ti? Pa ibdd y gallaf ddy- 
wedyd fy mod yn dy garu Di yn fawr, os ydwyf yn 
rhoddi yn brin i*r rhai hynny a appwyntiaist Ti yn 
dy lei dderbyn ein hehtsenau ? Dyro galon i mi, O 
Dduw, i roddi yn ol fel yr wyt wedi fy menditbio, ac 
yn ol fel yr wyf yn disgwyl dy fendith arnaf fy hun 
a'm heiddo, 

1 Petr iv. 10. Pob un, megis y derby niodd rodd, 
cyfrennwch d'ch gilydd, fel daionus oruchwylwpr 
amryw roe Duw. 

O Dduw, Tydi a*n dysgaist nad ydym oil ond dy 
oruckwybvpr Di; cadw fi, attolygaf i Ti, rhag yr 
anghyfiawnder mawr hwnnw o dwyllo dy dlodion o'u 
hiawnderau. Dyro ras i mi i gymmedroli fy hoU 
ddymuniadau a'm treuUadau gwag, fel y byddo gen- 
nyf fodd i roddi i*r ibai sydd mewn angen ; ac felly y 
byddo mesur dy fendithion Di i mi, yn fesur fy elus- 
enau innau i eraill. 



i 



Y DREFN 

• AM 

WEINIDOGAETH SWPPER YR ARGLWYDD. 



RHAGARWEINIAD. 

I'r diben o dderbyn budd oddi with y cynnorthwyon can- 
lynol, cymmerwch eich cynghori i ddarllen Gwcisanaeth y 
Cymmun, gyd &'r Cyfarvoyddiadau a'r Myfyrdodau, ryw bryd 
cyn yr eloch i'r Sacrament, modd y galloch dalu sylw i bob 
rhan o'r Gwasanaeth Cyhoeddus yn ddlderfysg. 

Pa bryd bynnag y caffoch hamdden i'ch defosiynau neillo 
duol, gadewch iddynt fod mor ddirgel fel nad aflonydder 
neb gennycb. 

Ac OS, yn He aiUadrodd y gwedd'iau, a rhanau eraill o'r 
Gwasanaeth, ar ol y Gweinidog, fel y mae gormod o bobl 
arfer t gwneud, er afionyddwch i'r rhai fyddo yn agos 
attynt ; os, yn He gwneud felly, y bydd i chwi ddywedyd 
yn ddirgel. Amen, ar ddiwedd pob deisyfiad, chwi a gewch 
mai dyma y ffordd oreu i gadw eich meddwl yn astud ar 
eich defosiynau. 

Os bydd i neb a ordeiniwyd i weinyddu y Sacrament 
hwn, farnu yn addas i daflu ei olwg dros y llyfr yma, at- 
tolygwn amo ystyried yn ddifrifol gynnifer o gymmunw^ 
sydd i'w cael y rhai nid oes ganddynt un ffordd gyfiredin i 
ddyfod i wybyddiaeth o'r ddyledswydd bwysig hon, neu 
gynnorthwy arall i'w defosiwn, heblaw yr hyn a barott6dd 
yr Eglwys iddynt yn y Gwasanaeth yma ; y dylai y Gwas- 
anaeth hwn, gan hynny, o dosturi at y cyfryw, gad ei g^f- 
lawni gyd &*r pwyll, yn gystal a'r defosivm, mwyaf, fel y 
byddo i'r annysgedig, y rhai yn gyffredin yd3nit y nifer 
amlaf, gael eu hadeiladu, yn gystal a'u haddysgu. 



Y Drefn am Weinidogaeth Swpper yr Arglwydd. 41 



y Gyfeireb (Rubric) gyntaf. 

Cynnifer ag afyddo yn am- 
canu hod yn gyfrannogion o*r 
Cymmun bendigedig, a arwydd- 
occdnt eu hentvau i'r Curad 
ryw amser y ditvmod o'r blaen 
o'r lleiaf. 



Yr ail G3rfeireb. 

Ac bydd un o'r rhai hynny 
yn ddrwg-fuclieddol cyhoedd, 
neu a vmaeth gam t't& gym' 
mydog ar air, neu ar weithred, 
fel y byddo efe gwrthwynebus 
gan y gynnulleidfa; y Curad, 
wrth gael gwybodaeih o hynny, 
a'i geilw ef, ac a'i cynghora, 
na ryfygo efe er dim ddyfod i 
Ford yr Arghoydd, hyd oni 
ddatgano efe yn gyhoeddus ei 
fad yn wir edifeiriol, a darfod 
iddo wellkdu ei ddrwg fuchedd 
o'r blaen, fel y boddloner y 
gynnulleidfa wrth hynny, yr 
hon a rwystrasid oV blaen ; a 
darfod iddo wneuihur iaum i^r 
neb y gwnaethai gamwedd d 
hwynt ; neu o'r lleiaf, ddatgan 
ei fod \mevm cyflawn fryd i 
vmeuthur felly, yn gyntaf ag y 
gallo yn gynthedrol. 

Y drydedd Gyfeireb. 

Y drefn hon a arfer y Curad 
am y sawl y gwypo efe fod 



Sylwadau ami. 

Rhesymol iawn y darfii i'r 
Eglwys roddi y gorchymyn 
hwn ; gan hynny nac esgeul- 
uswcb mono. 

Chwi a gewcb y cysur o 
wybod, naiU ai nad oes gan 
eich Bugail ddim i'w ddy- 
wedyd yn eich erb3m; nen, 
OS oes ganddo, cewch y lies 
o'i gyngor ; a bydd i fen- 
dith dda ddilyn eich gwaith 
yn ufdddhdu i orchymynion 
yr Eglwys. 

Os ydych yn ymsyniol 
ynoch eich hunan (er y gall 
eich Bugail fod yn anhyspys 
o hynny) fod eich buchedd 
wedi bod yli gyfryvr ag i 
roddi tramgwydd neu warad- 
wydd i'ch proffes Gristion- 
ogol, peidiwch a myned i'r 
Sacrament, hyd oni roddoch 
ryw brawf eglur o'ch edifeir- 
wch, a'ch bwriad o arwain 
buchedd newydd. 

Ond etto, os ydych yn go- 
beithio am ras a thrugaredd 
Duw, nac oedwch wneuthur 
h3m am foment, rhag i chwi 
gjrffroi Duw i'ch gadael i chwi 
eich hunan; oblegid yna ni 
bydd i chwi byth edifarh&u. 



Gan fod Swpper yr Ar- 
glwydd yn sacrament ac yn 



4& 



Y Dre/n am Weinidogaeth 



Cyfeireb. 

malais a chasiueb yn teymasu 
rhyngddjfKt; keb Mioddef idd- 
ynt fod yn gyfrannogion o 
Fwrdd yr Arglwydd, hyd pan 
toypo eu bod hwynt wedi cyt- 
ttmo. Ac OS un o'r pleidiau 
anheddychol a fydd boddlon i 
faddeu o eigion ei galon gwbl 
ag a wnaethpwyd yn ei erbyn, 
ac i wneuthur iawn i bawb ag 
a rwystrodd yntau ei hunan ; 
a*r blmd araU nifyn ei ddivyn 
i dduwiol Undeb, and sefyll yn 
wasted yn ei wrthnysigrwydd 
aHfalais : y Gweinidog yn yr 
achos humtiw a ddylai dderbyn 
y dyn edifeiriol i*r Cymmun 
bendigeiUg, ac nid y dyn ys- 
tyfnig anhydyn, Prqfidier, 
fod pob Gweinidog felly yn 
troi heibio neb fel yr hyspysir 
yn hwn, neu'r rhag-wahanod 
nesaf o*r blaen o*r Rubric 
yma, yn rhwymedig i roddi 
cyfrif o'r unrhyw fr Ordinari, 
fewn pedwar diwmod ar 
ddeg ar ol hynny oV pellaf, 
Air Ordinari a ddylud yn er- 
byn y troseddwr yn ol y Ca- 



non, 



Y bedwaredd Gyfeireb. 

YBwrdd ar amser Cymmun, 
d lliain gwyn teg amo, a saif 
ynghorph yr Eglwys, neu yn y 
Cinghell, He byddo'r Foreol 



Syhoadau. 

arwydd o heddychiad a cbyf- 
eiUgarwch gyd k Daw a dyn. 
rhaid i'r cyfry w na faddeuant 
y cam a dderb3niia8ant, na 
gwneud iawn am y cam a 
wnaethant i eraiU, bqidio yhy- 
fygu myned at Fwrdd yr 
Arglwydd, rbag y bydd idd- 
ynt dderbjm melldith yn lie 
bendith, 

Ond etto, da fyddai i'r 
cyfryw ystyried, tra y maent 
o dan y tueddiadau drwg 
byn, eu bod mewn gelyniaeth 
at Dduw yn gystal ag at eu 
cymmydog ; ac am liynny 
nad ydynt yn gymbwys i 
ofyn, llawer llai i obeitJiio, 
am un ffafr oddi wrtbo Ef ; 
gan nad oes dim trugaredd 
iddo ef, yv bwn ni ddengys 
drugaredd i'w gymmydog : 
gan fod byn yn ammod pen- 
dant o'n beddwcb & Duw* 
Matt. vi. 14. 

A dylem gofio yn was- 
tadol, fod yr hwn md yw yn 
cam ei frawd, yn aros ym 
marwolaeth. 1 loan iii. 14. 

Dow yw yr hwn sydd yn 
dywedyd byn : ac a feiddiwn 
ni oedi ymgymmodi a'n cym- 
mydog OS gallwn, byd yn 
nod dros un diwmod ? 



Gall ddigwydd na wyddecb 
cbwi fod y Sacrament i gad 
ei weinyddu, byd oni wel- 
socb Fwrdd y Cymmun wedi 



Stopper yr Arglwydd. 



iA 



Cyfeireb* 

a'r Brydnkawnol Weddi wedi 
ordeUuo eu dywedyd, AW 
Offehiad, gan sefyU wrth yr 
ystlys gogledd «V Bwrdd, a 
ddywaid weddi'r Arglwydd, 
a'r Colect y sydd yn canlyn, 
a*r hohl ar eu gliniau. 



Sylvfodau, 

ei wisgo 4 lliain gw^n. Beth 
bynnag, os ydych wedi bod 
yn gymmunwr cyson o'r 
blaen, na tbrowcb eicb cefii 
ar yr ordinb&d sanctaidd ; 
ond dywedwch yn eicb calon, 
— Myfi a 3nnafaelaf yn Uawen 
yn ' y cyflensdra bendigaid 
bwn i gofio am farwolaeth fy 
Mbrynwr. 



GWASANAETH Y CYMl^UN. 

Pan ddechreuo y Gweinidog, rhoddwch heibio bob llyfr 
arally a thaUoch syko i TFasanaeth yr Eghvys, yr 
hwn yw yr help goreu i ddefosiwn a ddarparwyd 
erioed* 

EiN * Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd; Sancteidclier 
dy Enw. Deued dy Deymas. Bydded dy Ewyllys 
ar y ddaear, Megis y mae yn y nefoedd. Dyro i ni 
heddyw ein bara beunyddioL A madden i ni ein 
dyledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyledwyr, Ac nac 
arwain ni i brofedigaeth ; Eithr gwared ni rhag 
drwg. Amen. 



Y Colect. 

^R Holl-allnog Dduw, 
rr hwn y mae pob calon 
yn agored, a phob deisyf 
yn gydnabyddus, a rhag 
yr hwn nid oes dim dirgel 
yn guddiedig ; Glanha 



Sylwadau. 

O berwydd y bydd i gar- 
iad Daw wneud ei boll or- 
chymynion yn esmwytb, a 
pheri iddynt gael eu cadw 
gyd 4 hyfrydwcb ; yr ydym, 
gan bynny, yn erfyn arno Ef 



* Dylid adrodd Gweddi yr Arglwydd bob amser gyd a'r pwyll a'r 
defosiwn mwyaf ; ac yn enwedig ar yr amser yma, pan yr erfyniwn ar 
Dduw am y bara jr hwn sydd i'n maethu i fywyd tragywyddol, a'r 
holl rasusau angenrheidiol i gyrhaeddydyfendidiammhrisiadwyhomui. 



44 Y Drefn am 

Y Coleci. 

feddyliau ein calonnau 
trwy ysprydoliaeth dy 
Lau Yspryd; fel y carom 
dydi yn berffaith, ac y 
xnawrhaom yn deilwng dy 
Envv sanctaidd, trwy Grist 
eiu Harglwydd. Amen. 



Weinidogaeth 

Sylwadm. 

buro ein calonnau drwy fiydd, 
fel y byddo i ni ei gam a'i 
ofhi £f, a chadw ei orchy- 
mynion, ar yr hyn y mae ein 
boll ddedwyddwcb yn ymddi- 
bynu. 



Y Gyfeireb. 

Yna * yr Offeiriad, gan 
droi at y Bolil, a draetka yn 
eglur y DENG^IR DEDDF 
oil, Ar bohl etto ar eu glin- 
iau, ar ol poh un oV gorchy- 
mynion, a archant Drugaredd 
Duw am eu torri hwynt o*r 
blaen, a gras i gadw'r unrhyw 
rhagllaw; fel y mae*n can- 
lyn. 



Sylwadau. 

Ni a ganfyddwn mor add- 
as yr appwyntiwyd i'r gor' 
chymynion yma gael eu dar- 
llain yn y gwasanaetb hwn, 
gan mai drwy y ddeddf y mae 
adnabod pecbod. A pban 
argyboedder ni 3m ein cyd- 
wybod ein bunain nad ydym 
wedi cadw deddf ag sydd 
yn sanctaiddf cyfiawn, a da, 
yna ni a ganfyddwn yr ang- 
en a'r fendith o Waredwr; 
a pba mor daer y dylem 
erfyn ar Dduw, er ei fwyn 
Ef, i drugarbHu wrtbym, a 
gostwng ein calonnau i 
gadw'r gyfraitb bon. 



STLWADAU A CHTFARWTDDIADAU. # 

Fel y gallocb ufuddb^u i'r gorcbymynion canlynol o 
eiddo Duw gyd k sirioldeb, dylecb fod wedi eicb trwyadl 
berswadio, fod Duw, yr bwn nid yw yn sefyll mewn angen 
o'n bufudd-dod a'n gwasanaetb, wedi rboddi y g3rfraitb 
bon i ni yn unig er ein lles&d ein bunain, i attal yr an- 

* Pan ystyrir pa gynnifer o bobl sydd, y rhai nid oes ganddynt un 
ffordd arall i ddyfod i wybodaeth o'u dyledswydd, fe ymddengys mor 
resymol y gofynir i'r Offeiriad ddarllain y gorchymynion hyn eiddo 
Duw yn eglur ; ac mor fanwl y dylid cadw at y Oyfeireb hon. 



Swpper yr Arghoydd. 



45 



hwylderau ydym yn agored iddynt, ac i'n rbwystro rhag 
dinystrio ein bunain. 

Ystyriwch y gorchymynion hyn yn y golygiad yma, ac 
fel y maent yn efTaith mawr gariad Duw at ei greadoriaid 
truain ; onid 6, cbwi a edrycbwcb amynt fel baicb, ac a 
ufaddb^wcb iddvnt o'cb anfodd. 

Ymbarottowcb, gan bynny, i'w gwrando gyd k sylw a 
pbarcb priodol iddo Ef, gorcbymynion yr bwn ydynt ; ac 
yna cbwi a deimlwcb yn fwy y fatb fenditb yw, fod lesu 
Grist drwy ei angau wedi ein gwareda oddi wrtb y fellditb 
a'r gosp ddyledus i'r rbai bynny a'u torrant ; gan ei fod 
wedi llwyddo gyd t Duw i dderbyn ein bedifeirwcb, a*n 
gallaogi drwy ei ras i'w cadw yn well rbagllaw. 



Y Cymmun, 

Gweinidog. 

Duw a leforodd y geiriau 
hyn, ac a ddjrwedodd, Myfi 
yw'r Arglwydd dy Dduw : 
Na fydded it' dduwiau eraill 
onid myfi *. 

Pobl. 

Arglwydd, trugarhdwrthym, 
a gostwng ein calonnau i gadw'r 
gyfraith hon. 



Sylwadau* 

Pan yetyriocb mor da- 
eddol yw pob dyn i gael ei 
eilun — rbywbetb y mae efe 
yn ei fawrygu, neu yn ei 
garu, neu yn ei ofhi, neu yn 
ymddiried ynddo, neu yn ei 
addoli, yn fwy na'r Duw a'i 
gwnaetb ac a'i prynodd^ 
cbwi a ganfyddwcb y rbe- 
swm a'r angenrbeidrwydd 
o'r gorcbymyn bwn; ac a 
daer erf3n[iiwcb ar Dduw i'cb 
cadw cbwi rbag y cyfryw* 
eilunaddoIiaetb» a bod i cbwi 
ei garu ef ^'cb boll galon, ac 
uwcblaw pob petb. 



* Buasai deddf natur ac iawn reswm, yr hon oedd deddf dyn yn ei 
sefyllfa o ddiniweidrwydd, yn gyfarwyddyd digonol etto, oni bai iddt 
gael ei mawr dywyllu^ a bron ei dileu ymaith, a'i gwneud yn aneffeith- 
iol, drwy drosedd ein rhieni cyntaf, a drygioni eu hiliogaeth. Dyma y 
pryd y darfu i Dduw ail-gyhoeddi y deddfau hyn, drwy Moses, mewn 
ysgrifen, i ddeffiroi dynion', ac i fod yn dyst lafadwy yn erbyn yr boll 
rai bynny na thalent sylw i'w cydwybodau eu bunain, a'r ddeddf a y£« 
grifenwyd yn eu calonnau. 



46 



Y Drefn am Weinidogaeth 



Y CymfKun, 



Gweimdog, 

Na wna it' dy bun ddelw 
gerfiedig, na llun dim a'r y" 
sydd yn y nefoedd ucbod, 
neu yn y ddaear isod, nac yn 
y dwfr dan y ddaear. Na 
ostwng iddynt, ac na addola 
hw3mt: canys myfi yr Ar- 
glwydd dy Dduw ydwyf 
Dduw eiddigus, yn ymweled 
& pbecbodau'r tadau ar y 
plant, hyd y drydedd a'r 
bedwaredd genhedlaetb o'r 
rbai a'm casdnt ; ac yn 
gwneutbur trugaredd i fil- 
oedd o'r rbai a'm carant, ac 
a gadwant fy ngorcbymyn- 
ion. 

Pobl. 

Arglwydd, trugarhd wrthym, 
a gostwng ein calonnau i gadw'r 
gyfraith hon. 

Gweinidog, 

Na cbymmer Eaw'r Ar- 

glwydd dy Dduw yn ofer ; 

canys nid gwirion gan yr 

' Arglwydd yr hwn a gymmero 

ei Enw ef yn ofer. 

Pobl. 

Arglwydd, trugarhd wrthym, 
a gostwng ein calonnau i gadwW 
gjl/raith hon, 

Gweinidog, 

Cofia gadw yn sanctaidd y 
dydd Sabbatb. Cbwe diwr- 
nod y gweitbi, ac y gwnai dy 
boll waitb ; eitbr y seitbfed 



Sylwadau. 

Y mae tueddrwydd pob 
cenedl at y ffiaidd eilun- 
addoliaetb o wneutbur ac 
addoli delwao, a'r creaduriaid 
a gynnrycbiolant, yn dangos 
y llwyr angenrbeidrwydd o 
awdurdod Duw, i luddias y 
fatb ercbyll becbod a dir- 
myg ar y Mawrbydi Dwyfol; 
a'r barnedigaetbau a ddiilyn- 
ent. 

Ar yr un pryd, y mae Duw 
wedi rboddi i ni y cefnogiad 
mwyaf i ufuddb&u i bwn, ac 
i'w boll orcbymynion ; gan 
sicrb&u y bydd i ni a pblant 
ein plant gael mwynb&u y 
fenditb o'n bofadd-dod. 



Dedwydd yw i'r byd fod 
dynion wedi eu battal (cyn 
belled ag y gwna gorcbymyn, 
ac ofn Duw, a'i farnedlg- 
aetbau, eu battal) rbag balogi 
ei Enw i ddibenion dibwys a 
drygionus. Oni buasai byn, 
byddai pob parcb i Iwon, ac 
i Dduw ei bun, wedi ei golli 
o blitb dvnion. 



Pan ystyriom mor bwyr- 
firydig yd/m i ddysg^ ein 
dyledsi?vydd, mor dueddol i'w 
bangbofio, ac mor anewyll- 



Stopper yr Arghoydd. 



47 



Y Cymmun* 

dydd yw Sabbath yr Ar- 
glwydd dy Dduw. Ar y 
dydd hwnnw na wna ddim 
gwaith, tydi, na'th fab, na'th 
ferch, na'th was, na'th fbr- 
wyn, na'th anifail, na'r dyn 
dieithr a fyddo o fewn dy 
byrth. Canys mewn chwe 
diwmod y gwnaeth yr Ar- 
glwydd nef a daear, y m6r, 
ac oil y sydd ynddynt, ac a 
orphwysodd y seitbfed dydd : 
o herwydd paham y bendith- 
iodd yr Arglwydd y seithfed 
dydd> ao a'i sancteiddiodd ef. 

Pobl. 

Arglwydd, trugarhdwrthym, 
a gostwngein caUmnau i gadw*r 
gyfraith hon. 



Gweinidog. 

Anrhydedda dy dad a'th 
fiun ; fel yr e»tyner dy ddydd- 
ian ar y ddaear yr hem a rydd 
yr Arglwydd dy Ddnw i ti. 

Pobl. 
Arglwydd, tmgarhdwrtkgm. 



Sghoadau, 

ysgar i*w goeod mewn arfer- 
iad, ni's gallwn lai na chyd- 
nabod angenrheidrwydd a 
charedigrwydd y gorchymyn 
yma ; yr hwn a rwyma bob 
dyn sydd yn cam ac yn ofni 
Duw, i gadw an dydd o saith 
301 sanctaidd i'r Arglwydd, 
mewn trefh i gynnal i fynu y 
wybodaeth o'r gwir Duw, a'i 
berffeithian gogoneddas, ac 
o'n creadigaeth a'n pryned- 
igaeth ninnau, fel y byddo i 
ni ei ofni, a'i gam, a'i addoli 
Ef , megis ag y dylem wnenth- 
ur. Y mae yr esgeulusiad 
o'r ddyledswydd hon, a or- 
chymynwyd o'r dechreuad, 
wedi bod yn achos, yn ol pob 
tebygolrwydd,o'r aefyUfa dm- 
enus honno o anwybodaeth 
ac eilunaddoliaeth yn y byd 
paganaidd ; fel y bu o farn- 
edigaethau tra noaedig ar 
lawer ym mysg Cristionog- 
ion, y rhai a halogaaant y 
dydd hwn. 

Ac, yn wir, y mae halogi 
dydd yr Arglwydd, mewn 
ystyr, yn wadu y Duw a'n 
gwnaeth ni, a'r byd. 

Mae'r aneirif ddrygau a 
achoswyd drwy anufudd-dod 
plant, drwy wrthryfelgarwch 
deiliaid, drwy an%ddlondeb 
gwasanaethyddion, a thrwy 
yr ychydig barch a deKd I'r 
rhai hynny a wyliant dros 
ein heneidiau, yn dangos 



48 



Y Drefn am Weinidogaeth 



Y CymmiM, 

a gostwngein calonnau igadwr 
gyfraith hon. 



Gweinidog. 
Na ladd. 

Pobl. 

Argltoydd, irugarhd wrthym, 
a gostwngein calonnau igadw'r 
gyfraith hon. 



Gweinidog. 
Na wna odineb. 

^ Pobl. 

Arglwydd, trugarM wrthym, 
a gosttcng ein calonnau igadw'r 
gyfraith hon. 



Gweinidog* 

Na ladratta. 

Pobl. 

Arglwydd, trugarhd wrthym, 
a gostwng ein calonnau igadw'r 
gyfraith hon. 



Sylwadttu. 

mawr ddaioni Duw, yr hwn, 
er attal y drygau yma, a 
roddodd y gorchymyn hwn, 
g^d ig addewid o fendith 
arbenig i'r cyfry w ag a of add- 
hdnt iddo. 

Rbaid fod y dynion hynny 
wedi ymroddi i bob creulon- 
deb, y rhai ni cbydnabydd- 
ant fewr drugaredd Duw yn 
ein gwahardd, dan boen ei 
anfoddlonrwydd Ef, i fyrhdu 
ein bywydau ein hunain, neu 
eiddo eraill, drwy drais, 
anghymmedroldeb, neu drwy 
y fath driniaeth ddrwg, ag a 
wnelo eu bywyd yn resynol, 
ac yn faich iddynt. 

Oni buasai fod pecbodau o 
odineb, anniweirdeb, ac qf- 
lendid, a'r moethusrwydd, 
meddwdod, a segurdod, y rhai 
a arweiniant iddynt, wedi 
cael eu gwahardd gan Dduw 
ei hunan, buasai y byd wedi 
meddwl yn ysgafn am dan- 
ynt ; ac, er cynddrwg yd- 
oedd, buasai yn llawer mwy 
drygionus. 



Bydd i bob an yr 3rmos- 
odwyd ar ei iawnderau a'i 
feddiannau drwy drais, neu 
dwyll, nenanghyfiaumder, neu 
ladrad, ganfod yn hawdd y 
rheswm, a'r daioni, a'r angen* 
rheidrwydd o'r gyfraith hon o 
I eiddo Duw; ac, am hynny. 



Stopper yr Arglwydd. 



49 



Y Cymmun, 



Gweinidog. 

Na ddwg gam dystiolaetb 
yn erbyn dy gymmydog. 

Pobl, 

Arglwydd, trugarhdwrthym, 
a gostwngein calonnau igadw*r 
gyfraith hon. 



Gweinidog. 

Na chwennych dy dy gym- 
mydog, na chwennych wraig 
dy gymmydog, na'i was, na'i 
forwyn, na'i ych, na'i asyn, 
na dim a'r sydd eiddo. 

Pobl. 

Arglwydd, trugarhd wrthym, 
ac ysgrifena'r holl ddeddfau 
hyn yn ein calonnau, ni a at' 
tolygwn i ti. 



Sylwadau, 

dylent weddio yn y raodd 
taeraf am iddi gael ei chadw 
yn grefyddol ganddynt hwy 
eu himain a chan eraill hefyd. 

Gan fed pobl o daedd- 
iadau drwg yn gallu gwneud 
y niweid Tayfj&fi/eddiannau, 
entoau da, a bywydau eu cym- 
mydogion, drwy Iwon cel- 
wyddog a chwedlau anwir- 
eddus, y mae Duw yn dru- 
g^og wedi gofalu am les 
dynobyw, drwy roddi deddf 
i'w gwahardd, ar eu perygl, 
rhag dinystrio eu hunain ac 
eraUl drwy y fath fiyrdd 
drygionus. 

Y mae doethineb Duw» a'i 
ddaioni tu ag attom, yn ym- 
ddangos yn y gorchymyn 
hwn ; gan ei fod 3m gosod 
attalfa ar hyd yn nod ddy* 
mumadau ein calonnau, oble- 
gid dymsi ffynnonell 9. thardd' 
le pob math o ddrygioni. 

Trwy y gyfraith hon Ef 
a ddengys i ni fod ein hoi 
feddyliau yn hyspys iddo Ef, 
ac y hemir hwynt ganddo yi^ 
y dydd mawr. 



Pwr bynnag a ystyrio yr effeithiau tost o anufiidd-dod 
dynion i'r gorchym3mion hyn, ym mjrwydau eilunaddolw^, 
tyngwyr cyffredin, halogwyr dydd yr Arglwydd, plant 
anijiudd, deiliaid gwrthryfelgar, mwrdrwyr bywydau a 
chymmeriadau d/hion, godinebwyr, lladron, tystion anud* 
onog. a phersonau trachwantus, a'r bamedigaethau sydd 



60 Y Drefn am JFeinidoffoeth 

yn eu dilyn, a gaiff achos i fendithio yr hwii a roes i ni 
reolau i fyw wrthynt ; ac efe a daer erfynia ar i Dduw eu 
hysgrifenu a'u cadw hwynt yn ei galon ei hun a chalonnau 
pawb eraill. 



Cymmun. 

Cyfeireb. 

Tna y canlyn un oV ddau Golect hyn dros y Fren- 
hines, a'r Offeiriad yn ei uefyU megu o^r blaen^ 

Sylwadau. 

MoR fawr ydyw bendithion lljrwodraeth union a hedd- 
ychlon, fel y gorchymynir i ni, mewn modd neilldaol, i 
weddio dros frenhinoedd, a thos bawb sydd mewn awdur- 
dod ; drostynt htvy, yn gyntaf, fel, gan gofio eu bod yn lie 
Duw, y byddo iddynt ymdrechu dwyn ymlaen ei ogoniant 
Ef yr bwn y maent yn ei gynnrychioli, amddiffyn personau 
ac iawnderau d3niion, a chospi drwg-weithredwyr yn ol 
rhediad y gorchymynion hyn ; ac, yn ail, drosom ein hun- 
ain, fel y byddo i ni ufuddhdu i'n ll)rv7odraethwyr oddi ar 
egwyddor cydwybod, ac mewn ufudd-dod i Dduw. 



Cpnmun. 
Gweddiwn. 

HoLL-ALLtJOG Ddtjw, jt hwn sydd a*i deyrnas 
yn dragywyddol a'i allu yn anfeidrol, cymmer dru- 
garedd ar yr boll Eglwys ; a rheola felly galon dy 
ddewisedig wasaneuthydd VICTORIA^ ein Bren- 
hines a'n Llywydd, fel y gallo hi (gan wybod i bwy y 
mae yn weinidog) uwchlaw pob dim geisio dy anrny- 
dedd di a'th ogoniant; ac fel y gallom ninnau, a'i 
lioll ddeiliaid hi (gan feddylied yn ddyledus oddi wrth 
bwy y mae'r awdurdod sydd iddi)^ yn fiyddlawn «i 
gwasanaethu^ ei anrhydeddu, ac yn ostyngedig ufudd- 
Mu iddi, ynot ti, ac erot ti, yn ol dy fendigedig Air 
a'th ordinhad; trwy leiu Grist ein Harglwydd, yr 



Stvpper yr Arglwydd, SI 

hwn gyd a thi a'r Yspryd Glan sydd yn byw ac yn 
teyrnasu yn dragywydd yn un Duw, heb drange na 
g(»*pben« Amen. 

NeUf 

HoLXi-ALLUOG a thiagywyddol Dduw, fe'n dysgir 
ffan dy Air sanctaidd, fod calonnau brenhinoedd wrth 
dy reolaeth a'th lywodraeth di, a'th fod di yn eu gosod 
liwynt ac yn eu hymcbwelyd, fel y mae dy dduwiol 
ddoethineb yn gweled bod yn oreu ; Yr ydym ni yn os- 
tyngedig yn attolwg i ti felly osod a llywodraetbu 
calon VICTORIA dy wasaneuthydd, ein Brenhines 
a'n Llywydd, fel y gallo hi, yn ei boll feddyliau, 
geiriau, a gweitbredoedd, yn wastad geisio dv anrhy- 
dedd di ath ogoniant, a myfyrio ar gadw ay bobla 
rodded yn ei chadwraetb hi, mewn d^onoldeb, tang- 
nefedd, a duwioldeb. Caniatta hyn, drugarog Dad> 
«r cariad ar dy anwyl Fab lesu Grist ein Harglwydd. 
Amen, 



Cymmun, 

Cyitirth, 

Yna y dywedir Colect y 
Dydd. Ac yn nesqf ar of y 
Colect, y darllen yr Offeiriad 
yr EpistoL Yna y darllen 
efe yr Efengyl ifl*r bobl i gyd 
yn eu sefyll), Ac wedi gor- 
phen yr Efengyl, y cenir neu 
y dywedir. 



Sylumdau, 



Gofynir i ni sefyll i Jynu 
pan ddarflenir yr Efengyl, i 
ddangos fod gennym barch 
neillduol i, a'n bod yn sylwi 
yn ostyngedig ar bob peth a 
ddywedwyd neu a wnaed 
gan, neu a ysgrifenwyd am, 
ein bendigediocaf Arglwydd 
a Meistr. 



Credaf yn un Dnw, Tad Holl-alluog, Creawdr 
nef a daear^ Ac oil weledigion ac anweledigion : 

Ac yn un Arglwydd lesu Grist, Yr unig genbedl- 
edig Fab Duw, Cenhedledig gan ei Dad cyn yr boll 
oesoedd; Duw o Dduw, Llewyrch o Lewyrch, Gwir 
.Pduw o wir DduviTj Cenhedledig, nid gwneuthuredig, 

D 2 



\ 



52 Y Drefh am Weinidogaeth 

Yn un hanfod a'r Tad, gan yr hwn y gwnaethpwyd 
pob peth : Yr hwn, erom ni ddynion, ac er ein iach- 
awdwriaeth, a ddisgynodd o'r nefoedd, Ac a gnawd- 
iwyd trwy'r Yspryd Glan, o Fair Forwyn, ac a wnaeth- 
pwyd yn ddyn, Ac a groes-hoeliwyd hefyd drosom dan 
rontius Pilatus. Efe a ddioddefodd, ac a gladdwyd, 
A'r trydydd dydd efe a adgyfododd yn ol y 'Sgryth- 
yrau, Ac a esgynodd i'r nef, Ac y sydd yn eistedd ar 
ddeheulaw'r Tad. A thrachefh y daw efe trwy offon- 
iant i farnu y byw a'r meirw : Ac ar ei de^^as ni 
bydd trangc. 

A chredaf yn yr Yspryd Glan, yr Arglwydd a*r 
Bywiawdr, Yr hwn sydd yn deiluaw o'r Tad a'r 
Mab ; Yr hwn ynghyd a'r Tad a'r Mab a gyd-addolir 
ac a gyd-ogoneddir, Yr hwn a lefarodd trwy'r pro- 
phwydi. A chredaf fod un Gatholig ac Apostolig 
Eglwys ; Addefaf un Bedydd er maddeuant pech- 
odau ; Ac edrychaf am adgyfodiad y meirw, Abywyd 
y byd y sydd ar ddyfod. Amen. 

Yn awr hydd gennych amser i ddweyd yn ddirgel : 

—Arglwydd, angwanega fy fiydd : — Caniattd i mi gael 
marw yn y £[ydd hon, ac yng ngbymmundeb dy sanctaidd 
Eglwys ; a chael fy uno k Thi a'th hoU aelodau, drwy ffydd 
a chariad na ddarfyddant byth. 



Cymmun. 

Cyfeireb. 

Yna y Curad a fynega €r 
Bohlpa Wyliau neu Ympryd- 
iau a fydd i'w cadw yn yr 
wythnos yn canlyn. 



Sylwadau. 



Gran fod yr Eglwys wedi 
gofalu ar fod i'w Hoffeiriaid 
wneud eu dyledswydd, drwy 
roddi rbybudd o'r cyfryw 
wyliau, &c., ag sydd i'w 
cadw, bydd i bob Cristion da 
ymdrecbu eu cadw, nid yn 
ol arfer pobl any8t3n'iol, mewn 
segurdod ac angbymmedroU 



Stvpper yr Arglwydd* 



m 



Cymmun. 



SfC. 



Cyfeireb. 
Yna y canlyn y Bregeth, 



Cyfeireb. 

Yna y dychwel yr Offeiriad 
at Ftordd yr Arglwydd, ac a 
ddechreu'r Offrymiad ; gan 
ddywedyd un neu ychwaneg o'r 
Adnodau sy'n canlyn, y cyf- 
ryw o'i synwyr ei hun a welo 
yn gymhwysaf. 



Llewyrched felly eich gol- 
euni ger bron dynion, fel y 
gwelont eich gweithredoedd 
da chwi, ac y gogoneddont 
eich Tad yr hwn sydd yn y 
nefoedd. S. Matth, v. 16. 

Na thrysorwch iwch' dry- 
sorau ar y ddaear ; He y mae 
gwyfyn a rhwd yn llygru, a 
Ue y mae Uadron yn cloddio 
trwodd, ac yn Uadratta : eithr 
trysorwch iwch' drysorau yn 
y nef ; Ue nid oes na gwyfyn 
na rhwd yn Uygrn, a lie ni's 



Sylwadau, SfC. 

deb ; ond drwy fyned •i'r 
£glwy8, a moliannu Daw am 
y trugareddau a ganiattaodd 
Efe i ni yn lesu Grist, ac am 
ei Apostolion sanctaidd, drwy 
lafur pa rai y dygwyd ni o 
feddiant Satan at Dduw. 

Os bydd i chwi wrandaw 
y Bregeth gyd & sylw defos- 
iynol, byddwch mewn Uawer 
gwell tuedd i dderbyn y Sa- 
crament yn deilwng. 

Yn awr dywedwch yn ddir^ 
gel: — ^Myfi a roddaf fel yr 
wyf alluog, yn ol bendith yr 
Arglwydd fy Nuw, yr hon a 
roddodd £fe i mi. A phan 
roddech eich elusen, dywed- 
wch, Arglwydd, madden fy 
hoU dreuliadau ofer; a der- 
b3m y dystiolaeth hon o'm 
d'iolchgarwch am yr h3m a 
dderbyniais oddi wrthyt Ti, 

O nefol Dad, dyro ras i 
ni oil i'th anrhydeddu Di, yn 
ein bucheddau a thrwy ein 
helnsenau, ac fel y gogonedder 
Di gan y rhai hynny sydd yn 
eu derby n. 

Mawryga allu dy ras, O 
Dduw, amom ni, drwy rydd- 
h^u ein heneidiau oddi wrth 
gariad at gyfoeih ; fel y byddo 
y rban fwyaf o'n trysor yn y 
nef; ac y byddo ein calonnau 
yno hefyd. 



d3 



54 



Y Drefn am Weinidogaeth 



Cymmun, 

# 

doddia lladron trwodd, ac 
ni's lladrattant. S. Matth. vi. 
J 9, 20. 

Pa bethau bynnag oil a 
ewyllysioch eu gwneutbur o 
ddynion ichwi, felly gwnewch 
chwithau iddynt hwy ; canys 
hyn yw'r gyfraith a'r pro- 
phwydi. S. Mattk. viu 12. 

Nid pob un y sydd yn dy- 
wedyd wrthyf, Arglwydd, 
Arglwydd, a ddaw i mewn i 
de5rmas nefoedd ; ond yr 
hwn sydd yn gwneutbur 
ewyllys fy Nbad yr bwn 
sydd yn y nefoedd. S. Matth, 
vii. 21. 

Zaccbeus a safodd ac a 
ddywedodd wrtb yr Ar- 
glwydd, Wele, banner fy n^, 
O Arglwydd yr ydwyf jm ei 
rbddi i'r tlodion ; ac os dyg- 
ais ddim o'r eiddo neb trwy 
gam-acbwyn, yr ydwyf yn ei 
daiu ar ei bedwerydd. S. Luc 
xix. 8. 

Pwy sydd un amser 5m 
rhyfela ar ei draul ei bun ? 
Pwy sydd yn plannu gwin- 
llan, ac nid yw yn bwytta 
o*i flfirwyth hi ? Neu pwy 
sydd yn porthi praidd, ac 
md yw yn bwytta o laetb y 
praidd ? 1 Cor. vs.. 7. 

Os nyni a hauasom i cbwi 
bethau ysprydol, ai mawr yw 
06 nyni a fedwn eicb pethau 
cnawdol? I Cor. ix. 11. 



Sylwadau. 



Bydded i'r rbeol bon o 
dragywyddol gyfiawnder fod 
yn wastad ger ein bronau, 
fel na byddo i hunan-gariad, 
na lies, ein harwain iV tbro- 
seddu. 

Caniattd, O Dduw, na 
byddo i ni bytb adeiladu ein 
gobaitb am iacbawdwriaetb 
ar broffes allanol yn unig. 
beb fywyd o sancteiddrwydd 
a gweithredoedd da. 



Os bydd i Ti, O Ddaw, 
roddi i mi aHu, dyro i mi 
galon i fod yn gyfiawn ac 
yn elusengar, fel y gallot 
ddywedyd wrthyf fi, fel y 
dywedaist wrth y publican 
hwn, Daeth iachawdwriaeth 
tth d^ di. 

A fydd i'r mUwr, y llqfvr' 
wr, a'r bugail, oil gael eu 
cy&ogavL, ac a rwgnechir 
hwynt yn unig i'th Weinidog^ 
ion di, O lesu ? Na atto 
Duw! Caniattd i mi, ac i 
bob Cristion, feddyliau gwell, 
mi a attolygaf i Ti. 

Bydded i Yspryd daionus 
Duw fendithio yr had nefol 
a hauir gan ei Weinidogion, 
fel y byddo iddynt hwy a 
ninnau fedi o flrwyth eu 
llafur. 



Swpper yr Arglwydd. 



55 



Cymmam. 

Oni wyddoch ch'wi fod y 
rhai sy yn gpprneuthur pethau 
cysaegredig* yn bwytta o'r 
eyssegr ; a'r rhai ay yn 
gwaaanaethn'r allor, yn gyd- 
gyfrannogion o'r allor ? Felly 
hefyd 30- ordeiniodd yr Ar- 
glwydd i'r rhai sy'n preg- 
atku'r efengyl, fyw wrth yr 
efengyl. 1 Cor. ix. 13, 14. 

Yr hwn sydd yn hau yn 
hrin, a fed hefyd yn brin ; a'r 
hwn sydd yn hau yn helaeth, 
a fed hefyd yn helaeth. Fob 
im megis y mae yn rhag- 
arfaethu yn ei galon, felly 
riiodded, nid yn athrist, neu 
trwy gymmell ; canys rhodd- 
wr llawen y mae Duw yn ei 
garu. 2 Cor. ix. 6, 7. 

Cyfranned jr hwn addyag- 
wyd yn y gair, &'r hwn y 
sydd yn ei ddysgu, ym mhob 
pieth da. Na thwyUer chwi ; 
ni watworir Duw : can3rs beth 
bynnag a hauo dyn, bynny 
hefyd a fed efe. Gal. vi. 6, 7. 

Tra'r ydym yn cael amser 
cyfaddas, gwnawn dda i 
bawb, ond yn enwedig i'r 
rhai sy o deulu'r fiydd. Gal. 
vi. 10. 

Elw mawr yw duwioldeb 
gyd t boddlonrwydd : canys 
ni ddygasom ni ddim i'r byd, 
ac eglur yw na allwn .ni 
ddwyn dim allan chwaith. 
1 Tim. vi. 6, 7. 

GorchymyTi i'r rhai y sydd 



Sfheadau, 



Gan i Ti, O lesu, ordeinio 
hyn, pell oddi wrthyf fi 
fyddo cyr^genu wrth, neu 
amddifadu dy weision o'r 
hawl a roddaiet iddynt. 



Amom ni ein hunain y 
bydd y bai os na chawn fedi 
cnwd toreithiog. 

" Bydded i ni wneud ein 
"helusenau yn gyfartal i'n 
" gaUu, rhag i ni gyffroi Duw 
"i wneud ei fendithion yn 
" gyfartal i'n helusenau."— 
Esgob Beveridge. 

Nid oes dim, O Dduw, a 
allwn ni ei roddi i'th Wein- 
idogion di yn gydwerth A'r 
bendithion a dderbyniwn ni 
oddi wrthynt hwy, y rhai 
ydynt yn gweini i ni foddion 
gras ac iachawdivriaeth. 

Bendigedig fyddo Duw 
fod gexmyf etto amser ! Ar- 
glwydd, dyro i mi galon i 
wneuthur daioni, cgn i'r nos 
ddj/fod, pan na ddichon neb 
weithio. 

Dyro i mi, O Dduw, fedd- 
wl duwiolfrydig a boddlawn; 
ac yna, gyd d golwg ar bob 
peth arall, dy ewyllys di a 
wneler. 



Bendithiwch Dduw, chwi 



D 4 



56 



Y Drefn am Weinidoffoeth 



Cymmun, 

oludog yn y byd yma, fod 
yn hawdd ganddynt roddi a 
chyfrannu, yn trysori iddynt 
ea hunain sail dda erbyn yr 
amser y eydd ar ddyfod, fel 
y caffont aftiel ar y bywyd 
tragywyddol. 1 Tim, vi. 17, 
18, 19. 

Nid yw Duw vn anghyf- 
iawn, fel yr anghofio eich 
gwaith, a'r llafurus gariad, 
yr hwn a ddangosasoch tu 
ag at ei Enw ef, y rhal a 
weiniasoch i'r saint, ac ydych 
yn gweini. Heb, vi. 10. 

Nac anghofiwch wneuth- 
ur daioni, a chyft^nnu : canys 
k cbyfryw ebyrth y rhyngir 
bodd Duw. Heb. xiii. 16. 

Yr hwn sydd ganddo ddA'r 
byd hwn, ac a welo ei frawd 
mewn eisiau, ac a gauo ei 
dosturi oddi wrtho ; pa fodd 
y mae cariad Duw yn arcs 
ynddo ef ? 1 loan iii. 17. 

Dyro elusen o'r peth a 
fyddo gennyt, ac na thro dy 
wyneb oddi wrth neb tlawd, 
ac ni thry wyneb Duw oddi 
wrthyt tithau. Tob, iv. 7. 

Fel y byddo gennyt yr 
amlder, dod o bono elusen. 
Os ychydig fydd gennyt, o 
ychydig na arswyda roi 
elusen : canys felly y trysori 
i ti dy bun wobr daionus er- 
byn dydd yr anghenraid. 
Tob. iv. 8, 9. 



Sylufodau. 

sydd gennych gyfoetb, os 
rboddodd £fe ras a gallu i 
chwi i'w gyfrannu gyd & 
llaw bael a chalon siriol, heb 
yr byn byddant yn acblysor o 
ddinystr sicr. 



O Fy Nuw, nid oes gen* 
nyn, ni ddim ond yr hyn 
sydd eiddot ti, ac etto yr yryt 
yn gwneuthur dy bun 3ni 
ddyledwr i ni am yr hyn a 
roddwn i'th dlodion, ac i'th 
weinidogion. Mor fawr yw 
y daioni hwn ! 

Bydded i'n gwedd'iau a'n 
helusenau ddyfod i fynu ger 
dy fron di, O Dduw ! A 
derbyn hwy vn rasol er 
mwyn lesu Grist. 

Ti a elli, O Dduw, gynnal 
dy boll dlodion heb ein cym* 
morth ni; ond drwyddynt 
hwy yr ydwyt yn profi ein 
fiydd, a'n cariad ni attat H. 

Par i mi, O Arglwydd, 
dosturio yn wirioneddol wrth 
drueni eraill, fel y byddo i 
Ti g3anmeryd trugaredd ar- 
naf finnau, yn y dydd mawr, 

Yr wyf yn diolch i Ti, O 
Dduw, nad ydwyt yn bamu 
yn ol maint y rkodd, ond 
wrth y galon, a gallu y 
rhpddwr ; ac y gwnai wobr- 
wyo yn unol k hynny. 



Stopper yr Arglwydd^ 



57 



i)ymmun. 

Y neb a gymmero dru- 
garedd ar y tlawd, sydd 3m 
rhoddi echwyn i'r Arglwydd : 
a'i rodd a d^ efe iddo dra- 
chefa. jyiar, xix. 17. 

Gwyneifydaystyriawrtb 
y tlawd : yr Arglwydd a'i 
gwared ef yn amser adfyd. 
Psah xli. 1. 



SyJwadau. 

rth gyfrif Di, O Dduw, 
yr ydwyf yn gosod fy elus- 
enau i'r tlodion a anfoni Di 
attaf ; a gwn na byddaf 3m 
goUedwr. 

Cadw fi, O Dduw, rhag 
pob treuliadau ofer a gwag, 
fel y byddo gennyf yn waatad 
betb i'w roddi i'r bwn sydd 
ag angen arno. Yn awr 
angau, ac yn nydd y fam, 
gwared fi, Arglwydd daionus. 



Cyfeireb. 

Tra hydder yn darllen yr 
Adnodau hyn, y lyiaconiaid, 
Wardeniaid yr Eglwys, neu 
ryw un cymhesur arall a osod- 
ir i hynny, a dderbymant yr 
Elusenau i'r Tlodion, a De- 
fosiynau eraill y Bohl, mewn 
Cawg gweddus, a ddarperir 
gan y Plwyf % hynny ; ac a'i 
dygant yn barchus at yr Offeir- 
iad : yntau a'i cyflwyna yn 
ufudd, ac a'i d^d ar y Bwrdd 
sanctaidd, 

Cyfeireb. 

A * phan fo Cymmun, yr 
Offeiriad yna a esyd ar y 
Bwrdd gymmaint Fara a 
Crwin ag a dybio fod yn ddi" 
gon, Gwedi darfod hynny, y 
dywaid yr Offeiriad, 



Sylwadau, 

Chwi a gewcb yn awr y 
cysur o ganfod eicb elusenau 
yn cael eu cyflw3mo i Dduw 
gan ei weinidog, i'r diben o 
ddwyn i lawr ei fenditb ar- 
nocb eicb bunain, ac ar y 
gweddill o'cb eiddo a'cb 
Uafur, yn ol fel y buocb yn 
roddwr crintachlydnen lawen. 



Yr Offeiriad yn awr, ac 
nid cjmt, a esyd y Bara a'r 
Gwin ar Fwrdd yr Arglwydd, 
yngolwg y cymmunwyr, fel 
cydnabyddiaeth gyhoeddus, ein 
bod yn ddyledus am ein 



• Os na chedvrn yn fanwl at y Gyfeircb hon, yr hyn mewn Ilawer 
fannau ni wneir, bydd i amcan yr Eglwys gael ei siommi, a gadewir 
heibio amgylchiad tra addysgiadol. 



D 5 



58 Y Drefn am Weinidogaeth 



Cymmun, 



Gweddiwn dros hoU Ys- 
tdd Eglwys Crist sy'n mil- 
wrio yma ar y ddaear. 



Sylwadau. 

bywydau, ac am yr hyn sydd 
angenrheidiol cr eu cynbal- 
iaeth, i rodd Duw. 

Yr ydym yn awr yn myned 
i arfer cangen arall dra he- 
laeth o gariad Cristionogol 
tu ag at holl Eglwys Crist ; 
i'r hon y dylech dalu sylw 
difrifol, fel y galloch ychwan- 
egu (yn ddirgel) Amen at 
bob deisyfiad. 



HoLL-ALLUOG a byth-fywiol Dduw, yr hwn trwy 
dy sanctaidd Apostol a'n dysgaist i wneuthur gweddiau 
ac erfyniau, ac i ddiolch dros bob dyn : yr ydym ni 
yn ostyngedig yn attolwg i ti yn drugaroccaf [^yw»- 
meryd ein heluseni d*n hqffrymmau, a] dderbyn ein 
gweddiau hyn, y rhai yr ydym yn eu hoflarwm i'th 
Dduwiol Fawredd; gan attolygu i ti ysprydoli yn 
wastad yr Eglwys Gyffredinol ag Yspryd y gwirion- 
edd, undeb, a chyd-gordio : a chaniatta i bawb a'r y 
sy'n cyfFesu dy Enw sancteiddiol, gyttuno yngwirion- 
edd dy sanctaidd Air, a byw mewn undeb a duwiol 
gariad, Ni a attolygwn i ti hefyd gadw ac ymddiflPpn 
holl Gristianus Frenhinoedd, Tywysogion, a Llyw- 
iawdwyr; ac yn enwedig dy wasaneuthydd VIC- 
TORIA ein Brenhines, fel y caffom dani ein llyw- 
odraethu yn dduwiol ac yn heddychol : a chaniatta 
iV holl Gynghor, ac i bawb a'r y sydd wedi eu gosod 
mewn awdurdod dani, allu yn gywir ac yn uniawn 
nmnu cyfiawnder, er cospi drygioni a phechod, ac er 
maentumio dy wir Grefydd di, a Rhinwedd dda. 
Dyro rad, nefol Dad, i'r holl Esgobion, a Churadiaid, 
fel y gallont trwy eu buchedd a'u hathrawiaeth osod 
allan dy wir a'th fywiol Air, a gwasanaethu dy sanct- 
aidd Sacramentau yn iawn ac yn ddyladwy. A dyro 



Stopper yr Arglwydd, 



59 



i'th hoU bobl dy nefol ras ; ac yii enwedig i'r gynnull- 
eidfa hon sydd yma yn gydrychiol ; fel y gallont ag 
ufudd galon a dyledus barch wrando a derbyn dy 
sanctaidd Air, gan dy wasanaethu yn gywir mewh 
sancteiddrwydd ac uniondeb hoU ddyddiau eu bywyd. 
Ac yr ym yn ostyngeiddiaf yn attolygu i ti o'th ddar- 
ioni, Arglwydd, gysuro a nerthu pawb a'r y sy yn y 
bywyd trangcedig hwn, mewn trwbl, tristwch, angen. 
defyd, neu ry w wrthwyneb arall. Ac yr ym ni hefyd 
yn bendithio dy Enw sanctaidd, o ran dy holl weision 
a ymadawsant a'r bywyd yma yn dy flfydd di a'th 
ofii ; gan attolygu i ti roddi i ni ras felly i ddilyn eu 
'sampku da hwy, fel gyd a hwynt y byddom gyfran- 
nogion o'th deyrnss nefol. Caniatt4 hyn, O Dad, er 
cariad ar lesu Grist, ein hunig Gyfryngwr an Dadl- 
enwr. Amen. 



CyiftfilfM. 

Cyfeireb. 

Pan fo*r Gweinidog yn 
rhoddi rhybudd o Fiaistriad y 
Cymnutn bendigedig {yr hyn a 
wna efe yn wasiad ar y Sul neu 
ryw Ddydd Gwyl nesaf ym 
mlaen) ar ol diweddu'r Bregeth 
neu'r Homili, efe a dderllyn 
y Cyngor hwn sy yn canlyn. 



Sylwadau, 

Os telwch sylw difrifol at 
y cynghorioQ neu y rhybudd- 
ion canlynol, chwi a ddysg- 
wch beth a ddylech wneuthur 
mewn trefn i fod yn gym- 
munwr teilwng. 

A da fyddai i chwi eu dar« 
Uen drosodd drachefn, pan 
ddychweloch adref, fel yr 
argrapher hwynt ar eich cof, 
ac y byddont yn rheol sefyd'* 
log \ chwi fyw wrthi drwy 
eich hoU fywyd. 



Fy * anwyl garedigion, ar 
ddydd nesaf yr wyf 



Credwch yn ddilys, fod y 
rhai bynny na theimlant 



* Fan ystyrir gynnifer o Gristicmogion tlodion sydd i'w cael, y rkti 
Bid oes ganddynt ond ychydig neu ddim moddion eralU i ddyfbd i 
wybodaetb o'r ordinbad hon, a'r dull o ymbarottoi iddi, ond yr bya n 
ddysgont wrth wrandaw y cynghorion hyn ; bydd i bob bugail deimlo 
yn rhwym o gydwybod, ac fel y mae yn prisio adeiladaeth ei braidd, 1 
ddarllen y cynghorion yma gyd &'r pwyll mwyaf, a chyd ft serchowg- 
rwydd a wna byd yn aod gymbell sylw ei wrandaw^. 

d6 



60 



Y Drefn am Weinidogaeth 



Cymmun. 

yn amcanu, trwy help Duw, 
£nistrio i bawb a fo %ddlon 
a defosiynol, dra-chyeurus 
Sacrament Corph a Gwaed 
Crist, i'w dderbyn ganddynt 
er cofflu ei ryglyddus Grog 
a'i Ddioddefaint ef, trwy ba 
lin yn unig y cawn faddeu- 
ant am ein pechodau, ac y'n 
gwnair yn gyfrannogion o 
deymas nef. O herwydd 
paham ein dyledswydd yw, 
taltt ofiiddaf a %ddlonaf dd'i- 
olch i'r Holl-alluog Dduw 
ein Tad nefol, am iddo roddi 
ei Fab ein lachawdwr lesu 
Grist, nid yn unig i farw 
drosom, eithr i fod hefyd yn 
ymborth alluniaeth ysprydol 
i ni yn y Sacrament bendi- 
gedig hwnnw. Yr hwn 
beth, gan ei fod mor dduw- 
iol a chysurus i'r sawl a'i 
derbyniant yn deilwng, ac 
mor enbydus i'r rhai a ryfyg- 
ant ei dderbyn yn annheil- 
wng ; fy nyled i yw, eich 
C3nighori chwi yn y cyfamser 
i ystyried ardderchowgrwydd 
y Dirgeledigaeth bendigedig 
hwnnw, a'r mawr berygl o'i 
dderbyn yn annheilwng ; ac 
felly i chwilio a phrofi eich 
cydwybodau eich hunain (a 
hynny nid yn ysgafn, ac yn 
ol dull rhai yn rhagrithio & 
Duw, end) fel y deloch yn 
l&n ac yn sanctaidd i'r cyf- 
ryw Wledd nefol, yn y wisg- 
briodas yr hon a of3ni Duw I 



Sylwadau. 

duedd grefyddol i fyned i'r 
ordinhdd hon, yn anghym- 
mwys i ofyn neu dderbyn un 
fendith ueuffafr gan Dduw, 

Fel y byddo i chwi, gan 
hynny, ddal gafael ar bob 
cyfleusdra a ymg3mnig^r i 
chwi, ystyriwch yn sobr pa 
beth y gelwir chwi atto. 

I of, I roi ufudd'dod i or« 
chym3m pendant lesu Grist, 
drwy yr hwn yn unig y 
gallwch obeithio am iach- 
awdwriaeth. 

2il, I dystio i'r byd eich 
bod yn perthyn iddo Ef; ac i 
ymuno ^'i deulu, i'r diben o 
draethu a chydnabod y fen- 
dith fwyaf ammhrisiadwy a 
bwrcasodd Efe i'w Eglwys. 

Ac, yn Zydd, I gyssegru 
eich hunain iddo Ef, ac i'w 
wasanaeth, yr hwn sydd yn 
eiriol bob amser dros y rhai 
sydd yn myned at Dduw 
(hrwyddo Ef. 

A lliosog iawn fydd y 
llesion o gofleidio pob cyf- 
leusdra a gynnygir i chwi. 

Nid yn hawdd y bydd i 
chwi syrthio i gyflwr o bech^ 
od a d'iofalwch, pan y'ch coff- 
6ir mor fynych o'r perygl o 
fyned yn ddiesgeulus ac am- 
mharod. 

Yr ydych yn cly wed ymha 
beth y mae parottoad iawn 
yn g3mnwysedig; sef, yn y 
gwaith o gyffesu eich pech- 
odau i'r HoU-aUuog Dduw, 



Stopper yr Arglwydd. 



6i 



Cymmun, 

yn yr Ysgrythyr Ldn, ac 
y'ch derbynier megis Cyf- 
rannogion teilwng o*r Bwrdd 
bendigedig bwnnw. 

Y ^rdd a'r modd i hynny 
3rw, yn g3mtaf, Holi eich 
bucheddau a*ch ymarweddiad 
wrtb reol Gorchymjmion 
Duw; a pba le bynnag y 
gwdocb eicb bod eicb bun- 
ain gwedi troseddu« ar ewyll- 
ya, au", neu weithred, yno 
"wylo o berwydd eicb cyflwr 
pecbadurus, ac ymgyffeau i'r 
HoU-alluog Dduw, k Uawn 
fryd ar wellb&u'eicb bucbedd. 
Ac OS gwelwcb fod eicb 
camweddau nid yn unig yn 
erbyn Duw, eitbr yn erbyn 
eicb cymmydogion befyd, 
jma ymgymmodwcb d bwy, 
gan fod yn barod i wneutbur 
lawn a cUwygiad, byd eitbaf 
eicb gallu, am bob sarbdd a 
cbamwri a wnaetbocb i neb 
arall; a cban fod yn barod 
befyd i faddeu i eraill a 
vrnaetbant i'cb erbyn cbwi- 
tbau, megis yr ewyllysiecb 
faddeuant o'cb pecbodau ar 
law Daw : canys beb byn 
ni wna derbyn y Cymmun 
bendigedig ond angbwanegu 
eicb bamedigaetb. O ber- 
wydd bynny, od oes neb o 
bonocb yn gablwr Duw, yn 
rbwystrwr neu enllibiwr ei 
Air ef, yn odinebwr, neu yn 
dwyn malais a cbynfigen, 
neu mewn rbyw fai ceryddus 



Sylwadau. 



gan sicr amcanu dilyn bucb- 
edd newydd ; yn yr arferiad 
o ddyledswyddau cariad; yn 
y gwaitb o roddi a madden, 
&c. 

Rbaid y bydd yr boll 
betbau b3m, drwy gael eu 
C3rflawni mewn ufiidd-dod i 
orcbymyn Crist, yn gymmer- 
adwy gan y Mawrbydi Dwy- 
fol, ac, mewn amser, bwy a 
ennillant i cbwitbau yr boll 
rasusau a aUwch ddymuno, 
neu sefyll mewn angen am 
danynt. 

Ac, er eicb cysur, cofiwcb 
OS ydycb yn barod, fel y dy- 
lecb fod, at y Sacrament 
bwn, eicb bod yn barod i 
farw, ac yn barod i dragy- 
wyddol ddedwyddwch, 

Ystyriwcb gynnifer, er eu 
galar, sydd 3m amddifaid o'r 
moddion bwn o ras ac iacb- 
awdwriaetb ; a cbymmaint, 
drwy yr anwybodaetb a'r es- 
geulusiad burtaf , a amddifad* 
ant eu hunain hono ; ac 
ni's gallwcb lai na dfuigos 
eicb d'iolcbgarwcb i Dduw 
am y C3^eusderau a'r gras- 
usau a rydd Efe i cbwi, drwy 
benderfynu eu defnyddio^ 

Ond etto cymmerwcb ofal 
rhag myned gyd & cbyd- 
wybod ddrwg, fel yr aetb 
Judas; na gyd dg unrbyw 
fwriad drwg o falais yn %icb 
calon ; neu tra y byddocb yn 
by w neu yn penderfynu marw 



62 



Y Drefn am Weinidogaeth 



arall; edi^h^di am eich 
pechodau ; ac' onid k, na 
ddeuwch i'r Bvrrdd sanct- 
eiddiol hwnnw; rhag, wedi 
cymmeryd y Sacrament ben- 
dtigedig hwnnw, i ddiafol 
fyned i mewn i chwi, megis 
jT aeth i Judas fradwr, a'ch 
Uenwi yn llawn o bob anwir- 
edd, a'cb dwyn chwi i ddis- 
try w corph ac enaicL 

Ac o herwydd bod yn 
angenrheidiol na ddM neb 
i'r Cymmun b^oidigedig, beb 
gyflawn ymddiried yn nbru- 
garedd Duw, ac beb gydwy- 
bod beddycblawn ; amhynny 
od oes neb o honoch na ddi- 
ebon y ffordd hon ddybuddo 
ei gydwybod ei bun yn hyn, 
eitbr yn rbaid iddo wrtb 
gysur neu gyngor ym mbell- 
acb; deued attaf fi, neu at 
ryw un arall o Weinidogion 
Gair Duw a fyddo pwyllus a 
djTBgedig, a datg^ddied ei 
ddohir, er mwjm cael, trwy 
weinidogaeth sanctaidd air 
Duw, fawrlles goUyngdod, 
gyd d chyngor ac addysg 
ysprydol, tu ag at lonyddu 
ei gydwybod, a'i ryddhdn 
oddi wrth bob amheoaeth a 
phetmsder. 



Sylwadau. 

mewn unrhyw bechod adna- 
byddus, heb edifarbiu o'i 
herwydd. — Neu, 

Yn olaf, beb sicr amcanu, 
drwy ras Duw, i arwain 
buchedd gymmwys i Grist- 
ion. 

Ystyriwch, gan hynny, 
mor fewr yw eich perygl 
wrth fvned i'r Sacrament a 
chwithau yn byw mewn rhyw 
bechod adnabyddus ; chwi a 
g3rffix>wch Dduw i'ch gadael i 
chwi eich hunain, ac i'r ys- 
pryd drwg hwnnw, jrr hwn 
sydd yn WblLus yn ceisio y 
neb a alio ei lyngcu« 

Peidiwch a diystyru cyimyg 
mor garedig ag y mae Gwein^ 
idog Duw yn ei wnend i chwi 
yu awr, os oes gennych un- 
rhyw ambeuaeth ar eich 
meddwl, gan fod y fantais yu 
fwy nag y gallwch yn bre- 
sennol ddychymmygu. 

Chwi a roddwch gyfleusdra 
iddo i'ch argyhoeddi o bech- 
odau, y rhai, efaUai, na 
wyddech o'r blaen am dan- 
ynt, a'r rhai a allant gyfodi 
yn eich erbyn mewn bam; 
neu chwalu ymaith ryw am* 
heuon, y rhai a allant darddu 
ofeddwl terfysglyd neu ystdd 
ieckyd, yn hytrach nag o 
gydwybod ddrwg. 

A pheidiwch a llettya 
meddwl mor niweidiol i 
addewid rasol eidi Gwared- 
wr, a roddodd £fe i fogeilf 



Swpper yr Arghvydd. 



63 

Sylwadau. 

iaid ei Eglwys, St, loan xx» 
23; neu dybied oa bydd y 
Gollyngdod a roddir gan ei 
Weinidog Eif, ar ol iddo 
chwilio i ddibenion a dull eich 
edifeirwch, yn ol rheolau yr 
Efengyl, na thybiwch na 
bydd hwn o on badd i iechyd 
eich benaid, ac i gysur eich 
meddwl. 



Cyfeireb. 

Neu, Ue y gwelo efe y iohl 
yn esgeuhts am ddyfod Vr 
Cywimun bendigedig, yn He y 
cyntqf efe a ar/er y Cyngor 
yma. 



Myfyrdodau duwiol, 

Ni ddylai un Gweinidog i 
Dduw ddywedyd na's ^Jl 
gael y cjrfryw nifer cyfleus 
ag a ofjma y Gyfeireb i 
g3nmnuno gyd dg ef cyn 
fynyched ag y teimlo awydd 
ei hunan, liyd nes y gallo 
ddweyd mewn gwirionedd 
ddarfod iddo ymgeisio &'i 
bobl fwy nag unwaith, jmg 
ngeiriaa y Cjrnghor canlynol ; 
ac hyd nes y byddo wedi 
erfyn ar Dduw i ddwyn eu 
calonnau i deimlad o'u dyled- 
swydd a'u perygl, fel yr add- 
awa efe, ac fel y mae yn 
sicr o wneuthur, gan yst3nried 
gymmaint a ymddib3ma ar 
ordinh^d mor gyssegredig ac 
achubol. 



Anwtl garedigion fiodyr, 

ar y mae yn £y 

mryd, trwy ras Daw, fin- 
istrio Swpper yr Arglwjrdd : 
i'r hwn o ran Daw y'ch gwa- 



Pan na Iwydda tyner gar- 
tad Duw i beri i Gristionog- 
ion ystyried eu ffyrdd, hwy 
a ganfyddant oddi wrth y 
Cynghor hwn beth a raid 



Gi 



Y Drefn am Weinidogaelh 



Cymmun, 



hoddaf bawb a'r y aydd yma 
3^1 gydrychiol, ac a attolygaf 
iwch', er cariad ar yr Ar- 
glwydd lesu Grist, na wrth- 
odoch ddyfod iddo, gan eich 
bod mor garedigol wedi eich 
galw a'ch gwahodd gan Dduw 
ei hunan. Chwi a wyddoch 
mor ofidus, ac mor anghar- 
edig o beth yw, pan fo gwr 
wedi arlwyo gwledd werth- 
fawr, wedi trwsio ei fwrdd d 
phob rhyw arlwy, megis na 
bai ddim yn eisiau, ond y 
gwahoddedigion i eistedd ; 
ac etto y rhai a alwyd (heb 
ddim achos) yn anniolchueaf 
yn gwrthod dyfod. Pwy o 
lionoch cbwi yn y cyfryw 
gjrflwr ni chyffi-oai ? pwy ni 
thybygai wneuthur cam a 
sarhdd mawr iddo? Her- 
wydd paham, fy anwyl gar- 
ediccaf frodyr yng Nghrist, 
gwyliwch yn dda, rhag i 
chwi, wrth ymwrthod d*r 
Swpper sancteiddiol hwn, 
annog bdr Duw i'ch erbyn. 
Hawdd i ddyn ddywedyd, 
Ni chymmunaf fi, o herwydd 
bod negesau bydol i'm 
rhwystro. Eithr y cyfryw 
esgusodion nid ydynt mor 
hawdd cael eu derbyn yn 
gymmeradwy ger bron Daw. 
Os dywaid neb, Yr wyf fi 
yn bechadur brwnt, ac am 
hynny jm ofni dyfod : pa'm 
gan hynny nad ydych chwi 
yn edifarMu, ac yn gwell- 



Mi/fyrdodau duwiol, 

iddynt ddisgwyl oddi wrth 
eu gwaith yn diystyru y dru- 
garedd a gynhygiodd Efe 
iddynt. 

Dywedwch, gan hynny, 
wrthych eich hunan, Paham 
yr wyf yn cael fy ngwahodd 
mor daer a chariadlawn? 
Paham y mae fy Mugail, pa- 
ham y mae'r Eglwys, mor 
bryderus am i mi fyned i 
Swpper yr Arglwydd? Ai 
nid oblegid ei bod yn gwy- 
bod mai dyma y fforidd iivynS. 
cytnmeradwy i wasanaetha 
Duw, a bod yn sicr o'i iSfafif 
Ef, a'm hiachawdwriaeth fy 
hunan ? 

Ai nid oblegid y mynnai 
hi i mi edrych i mewn i sef- 
yllfa fy enaid megis y rhaid i 
mi wneud cyn m3nied i*r 
Sacrament hwn, fel na byddo 
i mi fyw hyd angau yn y 
fibrdd a arwain i ddistryw, a 
bod felly yn hollol ammharod 
i'r cyfrif a raid i mi ei roddi ? 

A gaiff cariad a gofalfy 
lachawdfvr a'i Weinidog fyned 
yn ofer arnaf ? Ai dyma 
y ffordd i ddangos fy niolch- 
garwch am y ben^thion y 
gobeithiaf am danynt ar gyf- 
rif ei farwolaeth Elf? 

A ydyw Efe yn well o 
herwydd fy ngwasanaeth i? 
Neu onid wyf yn hytrach yn 
gwneud y gwasanaeth mwyaf 
i mi fy hunan pan yn ufadd- 
hdu i'w orchyroynion, ac 



Swpper yr Arglwydd^ 



65 



Cymnmn, 

b&u ? Fto fo Daw yn eich 
galw, onid oes gywDydd ar- 
noch dd3rwedyd, na ddeu- 
•wch? Pan ddylech chwi 
ymchwelyd at Dduw, a ym- 
esgusodwch chwi, a dywed- 
yd, nad ydych barod ? Ys- 
tyriwch yn ddifrif ynoch eich 
hunain, leied a dlil y cyfryw 
goeg esg^odion get bron 
JDuw. Y rhai a wrthodasant 
y wledd yn jn: Efengyl, oble- 
gid iddynt brynu tyddyn, neu 
brofi eu hieuau ychain, neu 
oblegid eu pnodi, ni chaw- 
eant felly mo'u hesgusodi, 
ond en cyfrif yn annheilwng 
o'r Wledd nefol. Myfi, o m 
rhan i, a fyddaf barod ; ac, o 
herwydd fy swydd, yr ydwyf 
yn eich gpRrahodd yn Enw 
Daw, yr wyf i'ch galw o 
ran Crist; ac, megis y car- 
och eich iachawdwriaeth eich 
hunain, yr wyf i'ch cynghori 
i fod yn gyfrannogion o'r 
Cymmun bendigedig hwn. 
Ac fel y bu wiw gan Fab 
Daw ymado d'i einioes, gan 
drengu ar y groes dros eich 
iechyd chwi ; felly yn yr un 
modd y dylech chwithau 
gymmeryd y Cymmun, er 
cof am ofirymmiadaeth ei 
angau ef, fel y gorchymyn- 
odd efe ei hun. Yn awr, os 
chwychwi a esgeuluswch 
wneuthur hjoi, meddyliwch 
ynoch eich hunain, faint y 
camwedd yr ydych yn ei 



Mtffyrdodttu duwioL 

yn derbyn ei wahoddiadau 
Ef? 

Nid rhaid i'r rhai iach, yn 
wir, wrth feddyg ; ond a 
feiddiaf fi dd3rwedyd mai dyna 
fy nghyflwr i, pan yr wyf 
mor eglar yn teimlo Uygred* 
igaeth fy natur, a chymmaint 
wyf yn sefyll mewn angen 
am gymmorth ? 

A raid fy ngwahodd, erfyn 
arnaf, a'm cymmell, i roddi 
diolch i Dduw am y fendith 
fwyaf a roddodd efe erioed i 
dd3mion? Ac i gymmeryd 
gafael ar yr unig foddion i 
wneuthur fy heddwch dg Ef ? 

Ai edifar gennyf ddarfod 
fy nghyflwyno i Dduw yn y 
Bedydd ? 

O fel y aynwn pe gorchy- 
mynid i mi ymwrthod A'm 
Hiachawdwr, a'm hoU obeith- 
ion yn ei angau Ef ! 

Pa beth a all fod 5m de- 
byccach i hynny, na throi fy 
nghefn yn ami ar yr ordiuh&d 
hoii, pan y'm gwahoddir ? 

Gymmaint o ddagrau a 
gostiodd i St. Petr, am ddy- 
wedyd nad oedd Efe yn ddis- 
gybl i Grist ? A gyfrifir yn 
llai trosedd ynof fi ei wadu 
mevm gweithred, drwy wrthod 
ymuno &'i ddisgyblion ? 

Beth pe hwn fyddai y 
cyfleusdra olaf a ganiatt^ 
Duw i mi ? fel y digwyddodd 
i lawer o'r blaen. 

A allaf fi ddisgwyl cael fy 



Cyi 



66 



wnenthur 4 Duw, ac mor flin 
yw'r boen y sydd goruwch 
eich pennau am hynny ; pan 
ydych yn anhydyn yn ym- 
gadw qddi wrth fwrdd yr 
Arglwyddy ac yn ymneilldao 
oddi wrth eich brodyr, y 
rhai sy'n dyfod i ymborthi 
ar Wledd y nefoludd Ion- 
iaeth hwnnw. Oa chm a 
ddyfal ystyriwch y petbau 
hyn, trwy ras Duw chwi a 
ddychwelwch i feddwl a fo 
gwell ; er mwyn cafiieiel o 
honoch hynny, nid arbedwn 
ni wneuthur yn ostyngedig 
ein herfyniaa i'r HoU-alluog 
Dduw ein Tad nefol. 



Y Drefn am Weinidogaeth 



Myfyrdodau duwioL 

nerbyn ar ol cynnifer o €9- 
geuhuiadmt gwir/oddol, pan 
orfodir fi gan angau i ffoi at 
lesu Grist am gymmorth a 
chysur, pan fyddaf yn sefyll 
mewn mwyaf o angen am 
dano ? 

Bydded i mi ystyried at ba 
beth y gwahoddir fi; dyna 
yd3rw, i ddiolch i'm Gwared^ 
wr am fy mhrynedigaeth ; i'w 
geisio Ef yn Eiriolwr i mi 
am faddeuant gyd k Daw ; i 
ddatgan fy nghariad a'm ios-- 
iuri at holl ddynolr3rw, y 
rhai y bu Efe mor dda a'u 
J)r3ma; ac i ddatgan fy mhen- 
derfyniad i fyw fel y gweddai 
i Gristion. 

Y mae yn wir fy mod jm 
annheilwng (a phwy o bono 
ei hun nad y w annheilwng o 
drugaredd Duw ?), ac felly y 
mae amaf ofo m3nied yn 
ammharod : ond etto mi a 
ystyriaf fod hyd yn nod yr 
qfhau hyn o ddigio Duw, yn 
rhyw radd o barottoad; ac 
ni wna gwrthod pan y'm. 
gwahoddir, ond ychwanega 
fy euogrwydd. 

Gan hynny myfi a ^, fel 
y caffwyf ras i fod yn fwy 
parod, bob tro y caf gyfleus- 
dra i fyned i'r Sacrament 
hwn. 



Stopper yr Arglwydd. 



67 



Cymmun^ 

Cyfeireb. 

Ar amser Mimstriad y 
CymmMn^ a*r Cymnutnwyr wedi 
eu cyfleu yn weddus i gym- 
merydy Sacrament bendigedig, 
yr Ojfeiriad a ddywaid y 
Cyngor hum. 



Sylwadau. 



Os bydd i chwi sylwi yn 
ddifrifol ar y Cynghor can- 
lynol, chwi a aJlwch feumu 
yn well pa mor barod ydych ; 
chwi a ganfyddwch y Uesdi 
a allwch ddis^wyl drwy ym- 
barottoad teUwng, a'r per- 
yglon yr ydych yn gosod 
eich hun yn agored iddynt, 
drwy fyned yn anystyriol, 
neu yn unig o ran defdd» i'r 
Sacrament sanctaidd hwn. 



Cymmun, 

Anwyl garedigion yn yr 
Arglwydd, y sawl sydd yn 
meddwl dyfod i fendigedig 
Gymmun Corph a Gwaed 
ein lachawdwr Crist, rhaid i 
chwi ystyried y modd y mae 
St. Paul yn cynghori pawb 
i'w profi ac i*w holi eu hun- 
ain yn ddyfal, cyn iddynt 
ryfygu bwytta o'r Bara 
hwnnw, ac yfed o'r Cwp- 
pan hwnnw. Canys fel y 
mae'r lies yn fawr, os k chalon 
wir edifeiriol, ac k bywiol 
fiydd, y cymmerwn y Sacra- 
ment bendigedig hwnnw 
(canys yna yr ym ni yn ys- 
prydol yn bwjiita Cig Crist, 
ac yn yfed ei Waed ef ; yna 
yrydymyntrigo yngNghrist, 
a Christ ynom ninnau ; yr ym 
ni yn un k Christ, a Christ k 



Defosiynau. 



Yma dywedwch yn ddirgel, 
Bydded yn ol y gair hwn i 



68 



Y Drefn am Weinidogaeth 



t^ymmun. 



ninnau) felly y mae'r perygl 
yn fawr, os ni a'i cymmer 
yn.annheilwng. Canys yna 
yr ym ni yn euog o Gorph a 
Gwaed Crist ein lachawdwr ; 
3rr ydym ni yn bwytta ac yn 
yfed ein bamedigaeth ein 
hunain, heb ystyried Corph 
jrr Arglwydd; yr ydym yn 
ennyn digofaint Daw i'n her- 
byn ; yr ^ ni yn ei annog 
ef i'n plan ag amrafael glef- 
ydau, ac amryw fath ar ang- 
au. Bemwch gan h3mny 
eich hunain (frod3rr) megis 
na'ch bamer gan jn: Ar- 
glwydd ; gwir-edifarh^wch 
am eich pechodau a aeth 
heibio ; bid gennych fywiol 
a diogel ffydd yng Nghrist 
ein lachawdwr ; gwellh^wch 
eich bachedd, a byddwch 
mewn cariad perffaith & 
phawb : felly y byddwch 
weddus gyfrannogion o*r Dir- 
geledigaethau sancteiddiol 
hyn. Ac o flaen pob peth y 
mae'n rhaid i chwi roddi 
gostyngeiddiaf a charediccaf 
ddiolch i Dduw Dad, y Mab, 
a'r Yspryd Gldn, am bryned- 
igaeth y byd trwy angau a 
£oddefaint ein lachawdwr 
Crist, Duw a dyn, yr hwn 
a ymostyngodd i angau'r 
groes, drosom ni bechadur- 
iaid traain, y rhai oeddym 
yn gorwedd mewn tywyll- 
wch a chysgod angau, fel y 
gallai efe ein gwneuthar ni 



De/osiynau. 

mi, ac i bob enaid sydd yma 
yn bresennol ! 

Na oddef i ni, O Dduw, 
d}mnu y barnedigaethau hyn 
amom ein hunain, drwy fyned 
jn rhyfygus at dy Fwrdd 
sanctaidd. 



Yr wyf yn wir yn bech- 
adur truenus I O Dduw 
bydd drugarog wrthyf. 



Yr wyf yn credu : Ar- 
glwydd, ychwanega fy ffydd. 



Bendigedig fyddo y Drin- 
dod ogoneddus am ein pryn- 
edigaeth. 



Yn dy ddioddefiadau hyn, 
O lesu, gwelaf y gosp ddy- 
ledus i bechaduriaid. 



Stopper yr Arglwydd. 



69 



Cymnrnn. 

yn blant i Dduw, a*n dyrch- 
'afad i fywyd tragyw/ddol. 
Ac, er cofio o honom yn 
wastad ddirfiawr g^riad ein 
Harglwydd a'n hnnig lach- 
awdwr lesu Grist, fel hyn yn 
marw drosom, a'r aneirif 
ddoniau daionus, y rhai, 
trwy dywallt ei werthfawr 
waed, a ynnillodd efe i ni; 
efe a osododd ac a ordeiniodd 
sanctaidd ddirgeledigaethau, 
fel gwystlon o'i gariad, a 
gwiastadol gof am ei angau, 
er mawr ac annherfynol ddi- 
ddanwch i ni. Gan hynny 
iddo ef, gyd t*x Tad a'r Ys- 
pryd Gl&n, rhoddwn (fel yr 
pi yn rhwymediccaf) was- 
tadol ddiolch ; gnn ymostwng 
yn gpRrbl i'w sanctaidd ew- 
yllys a*i orchjrmyn ef, a my- 
fyrio ei wasanaethu ef mewn 
gwir sancteiddrwydd a chyf- 
iawnder, hoU ddyddiau ein 
heinioes. Amen, 



Defosiynau. 



Bendigedig fyddo dy enw 
sanctaidd, am yr esampl hen 
o'th gariad a'th ofal am 
bechaduriaidt yn eu hattal 
rhag anghofio eu bunain, a 
Tbitbau. 



Na fydded i mi b3rth 
angbofio y fendith wertbfawr 
bon ! Na fydded i mi bytb 
esgeuluso y fifordd bon o 
gadw cof am dani. 



Cyfeireb. 

Yna y dywaid yr Offeiriad wrth y rhai a fo'n dyfod % gym* 

meryd y Cymmun bendigedig. 



Cymmun, 

Chwtchwi y sawl sydd 
yn wir ac yn ddifrifol yn 
edifarblia am eicb pecbodau, 
ac y sydd mewn cariad per- 
.^tb a'cb cymmydogion, ac 



Defosiynau, 

Yr wyf yn ddiffdant yn 
edifarbslu, ac y mae yn ddrwg 
gennyf o acbos fy mbecb- 
odau. 

Yr wyf yn madden, fel yr 



70 



Y Drefn am Weinidogaeth 



Cymmnm. 

yn meddwl dilyn buchedd 
newydd, a chanlyn gorchy- 
mynion Daw, a rhodio o hyn 
allan yn ei %rdd sancteidd- 
iol ef ; Deawch yn nes trwy 
£fydd, a chymmerwch y 
Sacrament sancteiddiol hwn 
i'ch cysur, a gwnewch eich 
gostyngedig gyffes i*r HoU- 
alluog Dduw, gan ostwng yn 
ufadd ar eich gliniau. 



wyf yn gobeithio cael madd- 
euant. 

Hyn, drwy ras Daw, yr 
wyf yn amcann ei wneatiiar. 



Bydded iddo fbd er cysor 
henaid i, ac i bob un 
Bydd yma yn bresennol ! 



i'm 



C3rfeireb. 

Yna y dywedir y Gyffes 
gyffredin hon, yn enw pawb o'r 
rhai afyddont arfeddwl cym- 
meryd y Cymmun bendigedig, 
gan un o'r Gweinidogion ; yn- 
tau a'r hohl oil yn gostwng yn 
ufudd ar eu gliniau, ac yn dy- 
wedyd. 



Syhvadau. 

Gellir defnyddio y Ffutf 
ragorol hon o Gyffes yn 
ddirgel, gan bob on sydd yn 
ymbarottoi i'r Saciament. 



Cymmun. 

HoLL-ALLUOG Dduw, Tad ein Harglwydd lesu 
Grist, Gwneuthurwr pob dim, Barnwr pob dyn ; Yr 
ym ni yn cydnabod ac yn ymofidio dros ein hamrjw 
bechodau a'n hanwiredd, Y rhai o ddydd i ddydd yn 
orthrymmaf a wnaethom, Ar feddwl, gair, a gweith- 
jed, Yn erbyn dy Dduwiol Fawredd^ Gan anuog yn 
gyfiawnaf d^ ddigofaint a'th far i'n herbyn. Yr 
ydym yn ddi&ifol yn edifarh&u, Ac yn ddrwg gan ein 
calonn^m dros ein cam-weithredoedd hyn : !Eu coffa 
Iff drwm gennym ; Eu baich sydd anrhaith ei oddef. 
Trugarhli wrthym, trugarha wrthym^ drugaroccaf 
Dad ; Er mwyn dy un Mab ein Harglwydd lesa 
Christ^ Maddeu i ni yr hyn oil a aeth heibao ; A chan- 



Swpper yr Arglwydd. 71 

iattS i ni allu byth o hyn allan dy wasanaethu a'th 
foddloni mewn newydd-deb buchedd^ Er anrhydedd a 
gogoniant dy Enw, Trwy lesu Grist ein Harglwydd. 
Amen. 



Cyfeireb, 

Yna yr Ofeiriad {neu'r Esgob, os bydd yn gydrychioT) a 
saif, gun drai at y Bobl, ac a ddatgan y Gollyngdod hwn. 



Cymmun, 

HoLL-ALLUoo Dduw, ein 
Tad nefol, yr hwn o'i fawr 
drugaredd a addawodd fadd* 
eiiant pecbodau i bawb gan 
edifeurwcb calon a gwir %dd 
a ymdiwel atto; A drugar- 
bao "wrtbycb, a faddeuo i 
chwi, ac a'cb gwaredo oddi 
wrtb eicb boll becbodau, 
a*cb cadambao ac a'cb cryf- 
bao ym mhob daioni, ac a'cb 
dygo i fywyd tragywyddol, 
trwy lesu Grist ein Har- 
gh^dd. Amen, 



Defosiynau, 



Gorpbwysed y pard^ 
hwn, O Dduw, ar fy enaid, 
selied y maddeuant o'm he 
becbo<]^ii. 



Ar ot hynny y dywaid yr Offeiriad, 

Gwrand^wcb * pa ryw eiriau cysurus a ddywed ein lacb- 
awdwr Crist wrtb bawb a wir ymchwelant atto ef. 



Cymmun, 

Dbuwch attaf fi bawb a'r 
y sydd yn flinderog ac 



Defosiynau, 

Gwna fi, O lesu, yn wir 
deimladwy o*m cyflwr gre- 



* Dylai y geiriau tra chysurns hyn gael en darllen bob amser gyd 
&g anifirefa mawr, fel y caffb y bobl hamdden i fyfyrio arnynt, a'u 
cymhwyso bob un at gysur ei enaid ei hun ; ac i attal pob ofnau ac 
amheuon afresymol ynghylch pardwn a chjrmmeradwyaeth rasol Duw. 



1 



12 



Y Drefn am Weinidogaeth 



Cymmun. 

yn llwythog, ac mi a es- 
mwvthdf arnoch. S. Matth. 
xi. 28. 

Felly y carodd Daw y byd, 
fel y rhoddodd efe ei unig- 
anedig Fab, fel na choUer 
pwy bynnag a gredo ynddo 
ef, ond caffael o bono fywyd 
tragywyddol. S. /oait. iii. 16. 



Gwrandewch hefyd betb y 
mae St. Paul yn ei ddywedyd. 

Gwir yw'r gair, ac yn 
baeddu pob derbyniad ; ddy- 
fod Crist lesu i*r byd i gadw 
pecbaduriaid. 1 Tim, i. 15. 



Gwrandewch hefyd beth a 
ddywed St. loan, 

Os pecha neb, y mae i ni 
Eiriolwr gyd A'r Tad, lesu 
Grist y cyfiawn ; ac efe yw'r 
iawn dros ein pechodau ni. 
1 S. Joan ii. 1, 2, 



Defosiynau, 

aynus, fel yr elwyf yn fwy 
llawen attat Ti am g3an- 
morth. 

Yr wyf yn credu : Arglwydd 
anghwanega fy ffydd, fel y 
byddo i mi byth dy garu ac 
ufuddhdu i Ti, yrhwn y bu 
gennyt y fath gariad a gofal 
am danaf fi, fel ag i'm hachub 
rhag colledigaet£. 



Yr wyf yn derbyn y gwir' 
ionedd hwn, O Arglwydd, 
gyd & chalon ddiolchgar. O 
na M fod y tosturi hwnnw yn 
rayned yn ofer amaf fi, yr 
hwn a'th gynbyrfodd di i 
ddyfod i'r byd i achub pech^ 
aduriaid, 

Myfi a bechais, O fendi' 
gedig Eiriolwr ; ac yr ydwyf, 
am hynny, yn rhoddi fy achos 
yn dy law di, fel, drwy dy 
waed, a'th haeddiant, a'th 
eiriolaeth nerthol, y byddo i 
ti ennill i mi bardwn. 



Cymmun. 

Ar ol y rhai hyn yr dUr Offeiriad rhagddoy gan ddy^ 

wedyd^ 

Dyrchefwcli eich calonnau. 

Atteh. Yr ydyfn yn eu dyrchafael i'r Arglwydd. 

Offeiriad. Diolchwn i'n Harglwydd Dduw. 

Atteb. ilae'n addas ac yn gyfiawn wneuthur hynny. 



Swpper yr Arglwydd. 73 

Yna yr Offeiriad a drp at Fwrdd yr Arglwydd^ ac a 

ddywaidy 

Y mae yn gwbl addas, yn gyfiawn, a'n rhwymedig 
ddyled ni yw, bob amser, ac ym mhob He, ddiolch i 
ti, Arglwydd, Sancteiddiol Dad, HoU-alluog, dragy- 
wyddol Dduw. 



Yma uad y canlyn y Rhagymadroddion pfiodol wrth 
yr amser, os bydd yr un wedi ei osod yn hy spy sol ; 
ac onid ^, yn ddi-dor y canlyn, 



Cymmun, 

GANhynnygydagAng- 
ylion ac Arch-angylion, a 
chyd & hoU gwmpeini nef, 
y moliannwn ac y mawr- 
h&wn dy ogoneddus Enw; 
gan dy foliannu yn was- 
tad, a dywedyd, Sanct, 
sanct, sanct, Arglwydd 
Dduw'r Uuoedd, nef a 
daear sydd yn Uawn o'th 
ogoniant. Gogoniant a 
fo i ti, O Arglwydd gor- 
uchaf. Amen, 



Defosiynau. 

Pe byddai y ffurf hon o 
foliannu y Duw Goruchaf yn 
amlach yng ngeneuau Crist- 
ionogion nag yd)rw, byddai 
yn sier o'n gwneud yn gym- 
hwysach i ymuno yn y gwas- 
anaeth hwn yma, ac yn y 
nef gyd ag angylion Duw ar 
ol hyn. 



Rhagymadroddion priod. 

Ar Ddydd Nadolig Crist, 
a saith Niwrnod gwedi. 

Am i ti roddi lesu Grist 
dy un Mab i'w eni ar gyf- 
enw i'r amser yma drosom 
ni ; yr hwn trwy weith- 
rediad yr Yspryd Gl&n a 
wnaethpwyd yn wir ddyn. 



Gellir defhyddio y Gwedd'iau 
byrion a ganlyn yn etch 
Defosiynau dirgel, naill at 
yn yr JSglwys neu gartref. 

Ffurfia ynof finnau, O 
Dduw, drwy allu yr unrhyw 
Yspryd, yr hoU rasau a rhin- 
weddau y daeth dy Sanctaidd 
Fab iV dysgu i ni, pan 
wisgodd Efe ei Hun yn ein 

£ 



Y Dre/n am Weinidogaelh 



o hanfod y Forwyn Fair 
ei fam, a hynny heb ddim 
pechod, i'n f^neuthui ni 
yn l&n oddi wrth bob 
pechod, Gan hyimy gyd 
ag ADgylion, &c. 



VefiMyitau. 
enawdni, i'r diben o'n had- 
fer i'th fiafr, a'n cymbwyso 



Ar Ddydd Pasg, a taith 
Niwmod gwedi. 
Ond yn beodifaddef, 
yr ym yn rhwymedig i'th 
-ibliannu droa anrhydeddus 
Cryfodiad dy Fab lesu 
Orist ein Harglwydd : 
oanys efe yw'r gwfr Oen 
-pasg, yr hwti a offrym- 
mwyd drosom, ac a ddi- 
leodd becbod y byd ; yr 
hwn trwy ei angau ei bun 
a ddinystriodd angau, a 
thrwy ei adgyfodiad i 
fywyd, a adferodd i ni 
fywyd tragywyddol. Gan 
bynny gyd ag Angylion, 
&c. 



Drfom/nau. 



Btddbd i'r Yapryd holl- 
alluog hwDDW, yr hwn a 
gvfododd lean ein Harglwydd 
ni oddi wrth y meirw, ^ 
nghjfodi itinau o furv>olaeth 
pi'chnd i fuchedd cyJUnDnder ; 
fel, gun fyw yn dy fiafr, y 
byddwyf fiirw yn dy hedd- 
wch, a gorphwya mewn go- 
baith o adgyfodiad gwyn- 
fydedig. 



jir Ddydd y Dyrchrfael, 
a »aith NitBmod gwedi. 



Trwy dy anwyl gared- 
jccaf Fab leau Gnat ein 
.■Haiglwydd ; yr hwn, ar 
ol ei anrhydeddusaf Gyf- 
odiad, a ymddangosodd 



Defoaiynau. 

St. loan zii. 36. 

LU yr iByf fi, yno y bydd fy 

ngveMtbg iffyd. 

.DrRo i mi, O Ddnw, y 

foth fiydd fywiol yn yr add- 

ewid hon, ag a effeittiia ar 

fy awyllyf, fy nghalom, a'n 

gun gyaa^ru 



buchedd; 



Cymmun. 

yn eglur iV hoU Apostol- 
ion, «c yn eu golwg a es- 
gynodd i'r nefoedd, i bar- 
ottoi lie i ni ; megis He y 
mae efe, yno yr esgynom 
ninnau hefyd, ac y teyrn- 
asom gyd ag ef mewn go- 
goniant. Gan hynny gyd 
ag Angylion, &c. 



Stopper yr Arghoydd* 7.5 

Defosiynau. 

fy hunan yn gwbl i'th was- 
anaeth, a dilyo esampl sanct- 
aidd dy Fab, y byddo i mi 
gael fy ngwneud, drwy ei 
haeddiant a'i gyfrjrDgdod Ef, 
yn dragywyddol ddedwydd. 



jlr jf Sulgwyn^ a chwe 
Diwmod ar oL 

Trwy lesu Grist ein 
Harglwydd ; oddi wrth yr 
hwn^ yn ol ei gywiraf 
addewid, y disgynodd yr 
Yspryd Gl&n, ar gyfenw 
i'r amser yma, o'r nef, a 
disymmwth swn mawr. 
megis gwynt nertbol, ar 
wedd tafodau tanllyd, 
gan ddisgyn ar yr Apos- 
tolion, i'w dysgu hwynt, 
ac i'w harwain i bob gwir- 
ionedd ; gan roddi iddynt 
ddawn amryw ieilhoedd, 
a hyder hefyd, gyd a 
chaoad gwresog, yn ddy- 
fal i bregethu'r Efengyl 
i r Jipn genhedloedd ; 
trwy'r hyn y'n dygwyd 
ailau o dywyllwch a chyf- 
eiliorniy i'th eglur oleuni, 
ac i wir wybodaeth am 
danat ti, a'th Eab lesii 
Grist. Gan hynny gy4 
ag Angylion, &c. 

E 



Defosiynau, 

Yr wyf yn mawrhdu dy 
ddaioni a'th drugaredd, O 
Dduv7, am fendith ammhris- 
iadwy yr Efengyl, a sefyd- 
Iwyd yn y teyrnasoedd hyn 
drwy allu yr Yspryd GlAn. 
JBydded i'r an Yspryd daionus 
sancteiddio, llywodraethu, a 
chadsv yr Eglwys hon ! Cadw 
ei holl aelodau oddi wrth 
yspryd cyfeiliomad a thwyll ! 
Gwarchod ei fiydd rhag ym- 
osodiadau di-dor Satan a'i 
oruchwylw^r ; ac arwain 
bawb yn ffordd y bywyd 
tragywyddol, drwy lesu Grist 
ein Harglwydd, Amen, 



o. 



76 



Y Drefn am Weinidogaeth 



Ar Wyl y Drindod yn 
unig. 

Yr hwn wy t un Duw, 
un Arglwydd; nid un 
Person yn unig, ond tri 
Pherson mewn un syl- 
wedd. Canys yr hyn yr 
ydym ni yn ei gredu am 
ogoniant y Tad, hynny yr 
ydym yn ei gredu am y 
Mab, ac am yr Yspryd 
Glan, heb na gwahaniaeth 
nac anghymmedr. Gan 
hynny gyd ag, &c. 



Defosiynau, 

O DRAGTWTDDOL DdttW, 

yr hwn a amlygaist dy han i 
ni Gristionogion, drwy dy 
rymus gariad at ddynion 
coUedig ; derbyn fy molch 
mwyaf defosiynol, O Dad, 
am anfon o honot dy Fab i'n 
prynu ; am dy dosturi, . O 
lesu, yn rhoddi dy fywyd i 
lawr drosom ; ac am dy ras, 
O Yspryd Gldn, i'n gymeud 
yn wrthddrychau cymmwys 
oV drugaredd DdwyfoL 



Ar ol poh un o'r Rhagymadroddion hyn, yn ddi-dor y cenir, 

neu y dywedir. 

Can hynny gyd ag Angylion ac Arch-angylion, a chyd 
k hoU gwmpeini nef, y moliannwn ac y mawrh&wn dy ogon- 
eddus Enw ; gan dy foliannu yn wastad, a dywedyd, Sanct, 
sanct, sanct, Arglwydd Dduw'r lluoedd, nef a daear sydd 
yn llawn o'th ogoniant. Gogoniant a fo i ti, O Arglwydd 
goruchaf. Amen. 



Cyfeireb. 

Yna yr Offeiriad, ar ei 
liniau wrth Ftvrdd yr Ar- 
glwydd, a ddywaid, yn enw 
yr hoU rat a gymmerant y 
Cymmun, y Weddi hon y sydd 
yn canlyn. 



Cyfarwyddiadau, 

Pan fyddo'r Offeiriad yn 
cydnabod, jm y ffurf ostyng- 
edig a ganlyn, ei annheilyng' 
dod ei hun a*r cymmunw^r, 
a charedigrwydd anhaedd- 
iannol Duw yn eu goUwng 
at ei Fwrdd ; gwnewch y 
weithred hon o ymostyngiad 
yn eiddoch etch hunan, drwy 
dalu y sylw mwyaf defosiynol 
iddi. 



Swpper yr Arglwydd* 
Cymmun. 



77 



NiD ym ni yn rhyfygu dyfod i'th Fwrdd di yma, 
drugarog Arglwydd, gari ymddiried yn ein cyfiawnder 
ein hunain^ eithr yn dy ami a'th ddirfawr drugareddau 
di. Nid ydym ni deilwng cymmaint ag i gasglu'r 
briwsion dan dy Fwrdd di : eithr tydi y w yr un Ar- 
glwydd, yr hwn biau o briodoldeb yn wastad drugar- 
Bau ; Caniatt& i ni gan hynny, Arglwydd grasol, felly 
twjttsi cnawd dy anwyl Fab lesu Grist, ac yfed ei 
waed ef, fel y gwneler ein cyrph pechadurus ni yn 
Ian trwy ei gorph ef, ac y golcher ein heneidiau trwy 
ei werthfawroccaf waed ef ; ac fel y trigom by th ynddo 
ef. ac yntau ynom ninnau. Amen. 



Cyfeireb. 

Pan ddarffb i'r Offeiriad, 
yn sefyll wrth y Bwrdd, felly 
drefnu'r Bara a*r Gwin, fel y 
yallo yn barottach ac yn wedd- 
eiddiach dorri'r Bara yngtvydd 
y Bobl, a chymmeryd y Cwp' 
pan Vw ddwylaw ; efe a ddy- 
waid Weddi y Cyssegriad, fel 
y mae yn canlyn. 



Cyfarwyddiadau . 

Yn y fan hon bydd gosteg 
gweddus, pryd y cewch am- 
ser i offrymmu yn ddirgel y 
weddi fer yma drosoch eich 
hun, a phawb fo yn wydd' 
fodol. 

Defosiynau. 

Yr Arglwydd daionus a 
faddeuo i mi, ac i bob un yma 
sydd wedi parottdi ei galon i 
geisio yr Arglwydd, er na 
lanhawyd mono yn ol pured- . 
igaeth y cyssegr. 2 Chron. 
XXX. 18, 19. 



Cymmun. 

• HoLL-ALLUOG Dduw, ein Tad nefol, yr hwn o'th 
dyner drugaredd a roddaist dy un Mab lesu Grist i 
ddioddef angau ar y Groes er ein prynu ; yr hwn a 
wnaeth yno (trwy ei offrymiad ei hun yn offrymmedig 
unwaith) gyflawn, berffaith, a digonol aberth, offrwm, 

E 3 



78 Y Drefn am Weinidogaeih 

ac iawn, dros bechodau'r boll fyd ; ac a ordeiniodd^ 
ac yn ei sanctaidd Efengyl a orchymynodd i ni gadw 
tragywyddol goffa am ei werthfawr augau hwnnw,.nes 
ei ddyfod drachefn ; Gwrando ni, drugarog Dad, ni 
yn ostyngeiddiaf a attolygwn i ti ; a chaniatta i ni^ 
gan gymmery d dy greaduriaid hyn o Fara a Gwin, yn 
o] sanctaidd Ordinhad dy Fab lesu Grist ein lach- 
awdwr, er cof am ei angau a*i ddiodde£aint, alln bod 
yn gyfrannogion o'i fendigedig Gorph a'i Waed : yr 
hwn, ar y nos honno y bradychwyd, a gymmerthfara f 
ac wedi iddo ddiolch, efe a'i torrodd, ac a'i rboddes 
iV ddisgyblion, gan ddywedyd, Cymmerwch, bwyt- 
tewch ; hwn yw fy Nghorph yr hwn yr ydys yn ei 
roddi drosoch : gwnewch hyn er cof am danaf. Yr 
un modd gwedi Swpper, efe a gymmerth y cwppan ; 
ac wedi iddo ddioich, efe Vi rboddes iddynt, gan 
ddywedyd, Yfwcli o hwn bawb ; canys hwn yw fy 
Ngwaed o'r Testament Newydd, yr hwn yr ydys yn 
ei dywallt drosoch, a thros lawer, er maddeliaht p6ch- 
odau : gwnewch hyn,^ cynnifer gwaith ag ei hyfoch,.er 
cof am danaf. Amen. 

Cyfdftvyddiadau a Dltfo&iynaul 

D'ywedwdh yn ddirgel, — Anfon i lawr dy Yspryd 
a*th fendith ar y moddioh yma o ras ac iachawdwr- 
iaeth, yr liwri a ordeiniaist Ti dy hunan, O lesu. 



Cyfeireb. 

Yna y Gweinidog a gymmer 
y Cymmun yn gyntafyn y ddau 
tyw, ei hurt; ac yna'r d ym 
mlaen i roddi'r unrhyw' fr 
JSsgobion, Offeiriaid,aDiacon' 
laid, yr un modd (ps bydd yr 
un yn bresennol) ac wedi hynny 
fr Bohl liefyd mett?« trefn. 



Cyfarwyddiadau . 

Tra byddo'r Gweinidog ac 
eraill yn derbyn y Cymmun, 
gallwch ddefnyddio yr amser 
sy gennych i*w hebgor yn 
darllain rbai o'r Ysgrytkuram 
canlynol, a'r Myfyrwodau 
amynt. 

Cofiwch nad all un agwedd 



Tm; dwylaw, a phawb yn os- fod yn rhy ostyngedig, pan 
tyngedig ar eu gliniau, fyddom yn derbyn madcfen- 



Swpper yr Arglwydd^ 79 

Cyfarwyddiadau. 

ant, le, maddeuant a*n gwa- 
reda rhag angau tragy- 
wyddol. 



DEFOSIYNAU. 

St, Luc XV. 2. A^r Phariseaid a rwgnachasant^ 
gan ddgwedgd, Ymae hwn yn derby n pechaduriaid^ 
ac yn bwytta gyd d hwynt. 

Yr \¥yf ya diolch i Ti, O lesu, am yr esampl hon 
o'th gariad at bechaduriaid. Yr wyf yn wir yn cyf- 
addef fy mod i yn un o'r nifer truenus hwnnw ; ac yn 
erfyn arnat fy nerbyn, er yn un tra annheilwng o'r 
gwahoddedigion, fel y byddo i mi fwytta wrth dy 
fwrddy a bod yn gy&annog o'th fiafrau. 

SL. Matt. XX. 3@9 33. Yr lesu a ddywedodd^ Pa 
heth a ewyUysiwch ei wnewthur o honof i chwi ? Y 
deillion a ddytvedasant wrtho, Arghvydd, agoryd em 
Uygaid nu 

O AaoLWYDD, Tydi a wyddost ddymuniadau fy 
nghalon ; oblegid dy ra? Di a'u gweithiodd ynof, ac 
heb dy law Di nid oes arall a all fy nghymmorth. 
Yr wjrf yu gweddio, gan hynny, arnat, am gymmeryd 
.tmgavedd amaf Jmnau^ megis y gwnaethost ar y 
deMion hyn ; — fel yr agorer Uygaid fy meddwl ; fel 
yr adferer i mi y goleuni yr amddifadodd pechod fi o 
bono ;. f el y gwelwyf fawr ddaioni Duw yn dy anfon 
Di in prynu ; fel y canfyddwyf vjobr dyladwy pech- 
od yn dy ddioddefiadau a'th angau Di ; ac fel y dilyn- 
wyf dy esampl aanctaidd boll ddyddiau fy my wyd. 
» 

St. Majrc. ii. 17. Ni ddaethum i akv y rhai cyfiawn, 
ond pechaduriaidj i edifeirwc/u 

O Arglwyi>d, yr hwn. a'm gelwaist i edifeirwch 
drwy dy air, a tbrwy yr ordinhdd hon, galw fi hefyd 

E 4 



80 Y Drefn am Weinidogaeth 

drwy d}' ras ; ond galw fi mor effeithiol fel na byddo 
i mi droi dust fyddar^ ac fel na byddo i mi wrth- 
wynebu dy alwad. Gorfydd arnaf, yn wir, ddwyn fy 
mhechodau gyd & mi ; ond i'w croeshoelio hwynt gyd 
a Thi y mae hyn, a tbrwy dy ras Di, i beidio a dy- 
chwelyd byth mwy at y pechodau hynny yr edifar- 
heais o'u plegid. 

St. loan. vi. 58. Y neb sydd yn hwytta y bar a 
hwn, afydd bytv yn dragywydd. 

O Iesu, yr hwn a beraist fod bywyd ein heneidiau 
yn ymddibynu ar y Bara hwn, caniatta na byddo i 
mi byth wneud fy hun yn annheilwng i dderbyn y 
fath fendith fawr, nac amddifadu fy hunan o honi 
drwy fy esgeulusdod. Gwna ef yn egwyddor o fywyd 
anfarwol i mi, drwy fy uno a Thi, ac a'th Gorph, fel 
y gwneler fi yn gyfrannog o'r Ddwyfol anian. 

Exod. xii. 23. Pan welo efe y gwaed {pen y Pasg) 
ar gappan y drwsy ni dd iV dinystrydd ddyfod i mewn 
tch tai chwi i ddinystrio. 

Iesu, y gwir Oen y Pasg^ yr hwn drwy dy 
werthfawr waed a delaist y ddyled oedd arnom i 
Ddwyfol gyfiawnder, ac a'n gwaredaist ni oddi wrth 
allu y dinystrydd ! Na fydded i mi byth fod heb yr 
arwydd hwn o'm prynedigaeth, y nod achubol hwn 
o'th amddiflyniad holl-alluog, rhag gallu y diafol, yr 
hwn sydd beunydd yn ceisio y neb a alio ei lyngcu. 

1 Cor. xi. 28. Eithr holed dyn ef ei hun; ac felly 
bwyttaed oV bara^ ac yfed dr cwppan. 

NiD oblegid fy mod i yn deihong yr wyf yn cael fy 
ngwahodd at dy fwrdd, ond oblegid dy fod di, O 
Dduw, yn anfeidrol dda a charedig. Tosturia wrth 
fy ngwendidau, y rhai ydynt hyspys i Ti, a derbyn fy 
ufudd'dod ammherffaith i'r gorchymyn hwn. Yr 
wyf yn cydnabod fy annheilyngdod ; yr wyf yn gosod 
fy holl obaith yn dy drugaredd a'th addewidion yn 



Swpper yr Arglwydd. 81 

lesu Grist ; yr wyf yn sicr amcanu arwain buchedd 
Gristionogol^ ac arfer pob diwydrwydd i wneuthurfy 
ngahoedigaeth (Cm hetholedigaeth yn sicr. Gyd a'r 
bwriadau hyn yr wyf yn myned at dy allor, gan ym- 
ddiried yn dy ddaioni am faddeuant o'm ffaeleddaUy 
ac am ychwanegiad o'r hoU rasusau hynuy sydd yn 
angenrheidiol i*m gwneud yn fwy teilwng i fwytta o'r 
bara hwnnw, ac yfed o'r cwppan hwnnw. 



Cyfeireb. 

Pan roddo'r Gweinidog y 
Bara i hob un, efe a ddywaid, 

Cymmun. 

CoRPH ein Harglwydd 
lesu Grist, yr hwn a rodd- 
wyd drosot ti, a gadwo dy 
gorph a'th enaid i fywyd 
tragywyddol. Cymmer a 
bwytta hwn, er cof farw o 
Grist drosot ti, ac ym- 
borth arno yn dy galon 
trwy ffydd, gan roddi 
diolch. 



Defosiynau, 



Amen, — Bydded i mi yn 
ol dy air, yn insel o'm par- 
dwn, a gwystl o'm hiachawd- 
wriaeth. ^ 



Cyfeireb. 

A'r Gweinidog a fo yn 
rhoddi y Cwppan i bob un, a 
ddywaid, 

Cymmun. 

GwAED ein Harglwydd 
lesu Grist, yr hwn a dy- 
walltwyd drosot ti, a gadwo 
dy gorph a'th enaid i fyw- 
yd tragywyddol. Yf hwn, 
er cof tywallt gwaed Crist 
drosot ti, a bydd ddiolch- 
gar. 

E 



Defosiynau. 



Amen. — Bydded i waed 
Crist fy nglanhdu oddi wrth 
bob pechod ! A bydded i'r 
cof am ei angau fed bob 
amser yn brydlawn gyd & 
mi ! 

Bendith, ac anrhydedd, a 
gogoniant, a diolch, a gallu, 
fyddo i Dduw, ac i*r Oen, 
yn oes oesoedd. Amen. 

5 



83 r Drefn am JVeinidogaeth 



Cyfeireb. 

Yfufr Offeiriad a ddywaid 
Weddi*r Arglwydd ;' aW Bobl 
yn adrodd pob Arch o honi or 
ei ol ef. 



Cyfdrwpddiadatt, 

Yn awr, dychwelwch i^ch 
eistedd-le, rHag i chwi 
rwystro eraill i adyfod at jrr 
allor. Ar ddiwedd y gwas- 
anaeth hwn, chwi a gewch 
fyfyrdodau pnodol, k pha rat 
y ^wch ddifyrn eicb Imn, 
nes i bawb dderbyn y Cym- 
mun. 



Cymmun. ' CyfoHayddkiddti. 

EiN Tad, yr hwn wyt Yn awr, wcdi 6ki gwneud 
yn y nefoedd ; Sancteidd- yn un d Christ, a Christ d 
ler dy Enw. Deued dy ninnau, y mae gennym lawn 

deymas. Bydded dy ""7^^^} ^/f^ ** .^^?^ /." 

Ewyllys ar y ddaear, «^ ^^ ^^^°^' f J. ?^^«^t^^° 

-iv/r •^- „ « ™ „ „V am yr hoU fenditbJon y 

Meffis y mae yn y net- ^ ^r j *. ^ t ^ 

J J T\ • • I. jj ffwyr Tad tynet eu bod yn 
oedd. Dyro i »» heddyw ^/enrheicR^l i M. 
em bara beunyddiol. A 
maddeu i ni ein dyledion^ 
Fel y maddeuwn ni i*n 
dyledwyr. Ac nac arwain 
ni i brofedigaeth ; Eithr 
gwared ni rhag ^ drwg : 
Canys eiddot i\ yw'r 
Deyrnas, A'r Gallu, A'r 
Gogoniant^ Yn oes oes- 
oedd. Amen* 

WeAi kyfiny y dytoedir 
fel jr canhjn. 

Arglwydd, a neiol v t j ^t 

T\ J J • J Yn awr unwch gyd ar 

Dad, yr ydym m dy os- ^^ ^ chyssegrwch eich 
tyngedig weision yn c^bl ^^^ y^ g^^f^ ^f^h ys^d^ 
ddeisyf u ar dy dadol dda- emid, a chorph, i Dduw, ac 
ioni, yn drugarog dderbyn i'w wasanaetb. gyd ^'r dxffu^ 
ein habe^^th h^^ii o foliant antrtoydd a*r defosiwn mwyaf. 



Stopper yr Arglwydd. 83 

a diolch; gan erfyn arnat yn ostyngeiddiaf ganiattiu, 
bod, tr^ ryglyddon ac angau dy Fab lesu Grist, 
a thrwy Ffydd yn ei waed ef, i ni ac i'th hoU Eglwys 
gael maddeuant o*ii pechodau, a phob doniau eraill 
o'i ddiodde£aint ef« Ac yma yr ym yn offrwm ac yn 
cynhyrchu i ti, O Arglwydd, ein hunain, ein heneid- 
iau, a'n cyrph^ i fod yn aberth rhesymmol, sanctaidd, 
a bywiol, i ti ; gan attolygu i ti yn ostyngedig, fod i 
bawb o honom y sy gyfrannogion o'r Cymmun bendi- 
gaid hwn,/gael ein cynawni a th ras ac a'th nefol fen« 
dith. Ac er ein bod ni yn annheilwng, trwy ein 
hamrafaelion bechodau, i offrwm i ti un aberth ; etto 
ni a attolygwn i ti gymmeryd ein rhwymedig ddyled 
a'n gwasanaeth hwn ; nid gan bwyso ein haeddedig- 
aethau, ond gan faddeu ein pechodau, trwy lesu 
Grist ein Harglwydd ; trwy'r hwn, a chyd a'r hwn, 
yn undod yr Yspryd Glan, hoU anrhydedd a gogon* 
lant a fyddo i ti. Dad Holl-alluog, yn oes oesoedd. 
Amen, 

Neu hyn. 

HoLL-ALLUOG a byth-fywiol Dduw, yr ydym ni yn 
dirfawr ddi'olch i ti, am fod yn wiw gennyt ein porthi 
ni, y rhai a gymmerasom yn ddyledus y dirgeledig- 
aethau sancteiddiol hyn, ag ysprydolymborthgwerth- 
fawroccaf Gorph a Gwaed dy Fab, ein lachawdwr 
lesu Grist ; ac wyt yn ein sicrhau ni, trwy hynny, 
o'th amgeledd ac o'th ddaioni i ni ; a'n bod yn wir 
aelodau wedi ein corpholaethu yn nirgel Gorph dy 
Fab, yr hwn yw gwynfydedig gynnuUeidfa'r holl 
flyddlon bobl ; a'n bod hefyd, trwy obaith, yn etif- 
eddion y Deyrnas dragywyddol, gan haeddedigaethau 
gwerthfawroccaf angau a di'oddefaint dy anwyl Fab. 
Ac yr ym ni yn ostyngeiddiaf yn attolygu i ti, O 
nefol Dad, felly ein cynnorthwyo ni a'th ras, fel yr 
arhosom yn wastad yn y sanctaidd gymdeithas honno, 
ac y gwnelom bob rhyw weithredoedd da a'r a ordein- 
iaist ti i ni rodio ynddynt, trwy lesu Grist ein Har- 
glwydd ; i'r hwn, gyd a thi a'r Yspryd Glan, y bo 
holl anrhydedd a gogoniant, yn dragywyddol. Amen. 

E 6 



Mab, ac Yspryd GISd, 
ein prynedigaeth, yu 
emyn tra rhagorol hwD. 



84i Y Drefn am Weinidagaeth 

Y»a y A/tcedir neu y cetur, i Sylwadau. 

GogoniantI Dduwyn' Vn ol eeampl do Har- 
yr uchelder, ac yn y ddae- glwydd bendigedig. yr hwn, 
at tangnefedd, ewyUys da , ^^^i iddo sefydlu ac ordeimo 
i ddynion. Ni a'lh tblwn, , l Sacrament yma a ganodd 

ni a'th fendithiwn, ni a'th ^^'^'^ ' /^"^ y^''^"' ""S?"" 
,, , ,,,' VQ mokannu Uuw y Tad, 

addolvm, ni ath ogon- '-- - — . —■! 

eddwii, i ti y diolchwn 

am dy fawr ogODiant, Ar- 

glwydd Dduw, Frenhin 

nefol, Duw Dad Holl- 

alluog. 

Ai^lwydd, yr unig-^enhedledig Pab leau Grist ; 
Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad, yr hwn wyt 
yn dileu pechodau'r byd, trugarhd wrthym. Ti yr 
hwn wyt yn dileu pechodau'r byd, trugarh& wrthym. 
Ti yr hwn wyt yn dileu pechodau'r byd, derbyn ein 

Speddi, Ti yr hwn wyt yn eistedd ar ddeheulaw 
duw Dad, trugarh& wrthym. 

Canys ti yn unig wyt sanctaidd, ti yn unig wyt 
Arglwydd, ti yn unig, Crist, ^d &'r Yspryd Glanj 
wyt onichaf yngogoniant Duw Dad. Amen, 



Cymmun. 
Cyfeireb. 
Yna'r Offeiriad (i 

gob, OS bydd e'n bresennoF) 
oUvmg y babl ymaith' tfr fen- 
dith hon. 



Es- 



Cyfarwyddiadmt. 

Derbyniwch y Fendith hon, 
fel yn dyfod oddi wrth Dduw 
ei Hunan, gyd & phob rbyn 
ddefoaiwQ. Y rheawm a*r 
dull o dderbyn y Fendith 
hon, gwelwch iBod*. 



■ Y Fendith ddifrifal % phi un y gollyngii yr aSelriad y bobi ar ol 
yr iberlh beunyddiol, diwy orchjmyn pennodol Duw (^um. li. 34), 
ydaedd hon:~Bindllhied yr ARGLWYDD dt, a chadtced di! Llf- 
toyrched yr ARQL WYDD ti aytub anal, a rbudded i ti dangn^edd I 

A ihyd i pha ryw ddefoiiwn y detbynient y Fendilh hon, dywedir I 
ni yn Ecclui. I. 20, 81,— Fr qffdriad a ddyrihufai ei ddagloa or hall 



Stopper yr Arglwydd. 85 

Cymmun. 

Tangnefedd Dduw yr hwn sydd uwch law pob 
deall a gadwo eich calonnau a'ch meddyliau yngwy- 
bodaeth a chariad Duw, a'i Fab lesu Grist ein Har- 
gl^nrdd : a bendith Dduw HoU-alluog, y Tad, y Mab, 
a'r Yspryd Glan, a fyddo i'ch plitb, ac a drigo gyd a 
chwi yn wastad. Amen, 

COLECTAU. 

Cynnorthwya ni yn drugarog, Arglwydd, yn 
ein gweddiau hyn a'n herfyniau ; a Uy wodraetha 
ffordd dy wasanaeth-ddynion tu ag -at gatfael iechyd 
tragywyddol; fel, ym mysg hoU gyfnewidiadau a 
damweiniau'r bywyd marwol hwn, yr ymddiffyner 
hwynt byth trwy dy radlawnaf a'th barottaf borth, 
trwy lesu Grist ein Harglwydd. Amen. 

HoLL-ALLUOG Arglwydd, a thragywyddol Dduw, 
ni a attolygwn i ti fod yn wiw genny t uniawnu, sanct- 
eiddio, a Uywodraethu, ein calonnau a'n cyrph yn 
flFyrdd dy ddeddfau, ac yngweithredoedd dy orchy- 
in3aiion ; megis trwy dy gadarnaf nodded, yma ac yn 
dragywyddol, y bom yn gadwedig gorph ac enaid, 
trwy ein Harglwydd a'n lachawdwr lesu Grist. Amen. 

Caniatta, ni a attolygwn i ti, Holl-alluog Dduw, 
am y geiriau a glywsom heddyw a'n clustiau oddi 
allan, eu bod felly drwy dy ras, wedi eu plannu yn 
ein calonnau oddi mewn, fel y dygont ynom firwyth 
buchedd dda, er anrhydedd a moliant i'th Enw, trwy 
lesu Grist ein Harglwydd. Amen. 

gynnulleidfa (meibion Israel), i draethu bendith yr Arglwydd d*i we/' 
ueau f a hwy a ymgrymment t addoli, i dderbyn yfendith gan y Goruchqf, 
A rhag na byddai i neb feddwl yn rhy ysgafh o'r fendith hon, o 
herwydd ei bod yn cael ei datgan gan ddyn marwol fel ef ei hunan, 
ychwanegir {Num, vi. 27)» A myfi {yr Arglwydd) a*u bendithirf hwynt : 
gan ddangos nad yw effaith y fendith yn ymddibynu ar ddyn, ond ar 
ordinh&d Duw o enau ei weinidog ei hun, yr hwn a etholodd DUW i 
fendUhio ynenwyr ARGLWYDD, Deut. xxi. 5. 



86 Y Drefn am Weinidogaeth 

« 
Rhagflaena ni, O Arghrydd, yn ein hoU weith- 

redoedd a'th radlonaf hofider, a rhwyddha ni a^th 

barhaus gymmorth ; fel, yn ein holl weithredoedd, 

dechreuedig, annherfynedig, a therfynedig ynot ti, 

y moliannom dy sanctaidd Enw^ ac yn y diwedd y 

caffom gan dy drugaredd fywyd tragywyddol^ Irwy 

lesu Grist ein Harglwydd. Amen. 

HoLL-ALLUOG Dduw, fiynnon yr holl ddoethineb, 
yr hwn wyt yn gwybod ein hangenrheidiau cyn eu 
gofynom, a'n hanwybodaeth yn gofyn ; Ni a attol- 
ygwn i ti, dosturia wrth ein gwendid; a'r pethau 
hynny y rhai oblegid ein hannheilyngdod ni feiddiwu, 
ac oblegid ein dallineb ni fedrwn eu gofyn, fod yn 
deilwng gennyt eu rhoddi i ni, er teilyngdod dy Fab 
lesu Grist ein Harglwydd. Amen. 

HoLL-ALLUOG Dduw, yr hwn a addewaist wrando 
eirchion y rhai a ofynant yn enw dy Fab ; Ni a attol- 
ygwn i ti ostwng yn drugarog dy glustiau attorn ni, y 
rhai a wnaethom yr awrhon ein gweddiau a'n herfyn- 
iau attat ; a chaniatta am y pethau hyn a archasom 
yn ffyddlon yn ol dy ewyllys, cu caffael o honom yn 
hoUol, i borthi ein hangen, ac er eglurhau dy ogon- 
iant, trwy lesu Grist ein Harglwydd. Amen. 



Cf/mmun, 
Cyfeireb. 



Sglwadau, SfC, 
Tair owaith yn y flwydc- 



Nodwch hefyd, Bod i bob yn.— NaattoDuwi un Crist- 
Plwufol gymmuno oW lieiaf *o» ^ ^^^ud hyn yn esgus 
dair gwaith yn y fltoyddyn; am beidio dcrbyn yn amlach, 
ac hynny bod y Pasg yn un. ^^ ^V^^ ganddo gyfleusdra ! 

A gwae y Bugail hwnnw na 
roddo gyfleusderau mynych- 
ach i'r rbai diffiiant o'i braidd 
i dystio eu eariad at lesu 
Grist! i gynuyddu ea gras- 
usau, ac i ddiogelu eu par- 
dwn a'a hiachawdwriaetbl 



DEFOSIYNAU DIRGEL 



AR OL T 



SACRAMENT, 

NAILL AI 

YN YR EGLWYS NEU GARTREF. 



GwKDi i chwi gymnmno, a dychwelyd i'ch eistedd-le, 
chwi a ellwch (yn d j byddo gennych amser) fyned 
ymlaen efo'ch defosiynau. 

A chofiwck mai yn awr ydyw yr adeg hriodol i 
effyn ar Ddnw am y gras a'r bendithion a ddymunech 
fwyaf ; pa un bynnag ai i chwi eich hun^ i'ch cyfeill- 
iofiy neu i'ch gelynion, y rhai a ddylent bob amser 
gael Ue yn eich gweddiau. 

Ac na ofelwck ormod am eiriau cymmwys i wneud 
yn hyspys ddymuniadau eich calon. £in Tad ydyw 
DufjPf a dealla feddwl ei blant, er mor ammherfiaith 
bynnag y datgenir hwynt. Gwyddoch pa fodd y 
gwrandawyd y publican gostyngedig, er na ddywedodd 
ddim mwy na — Duw, bydd drugarog wrthyf beckadur. 

Gall yr Ysgrythyrau canlynol, a'r Myfyrdodau 
aiDynt^ gynnorthwyo eich defosiynau yn awr neu 
bryd arall, i gael y grasusau yr ydych yn sefyll mewn 
angen am danyiit ; i gadw yn eich calonnau yspryd 
duwioldeb ; neu i gadw yn eich meddwl yr addunedail 
sydd arnoch. 



88 Defosiynau Dirgel 



FFURF FER O DDIOLCHGARWCH *. 

1 Thess. V. 18. Ym mhob dim diolchwch : canys hyn 

yw ewyllys Duw. 

O Arglwydd Dad, nid wyf yn rhyglyddu y Ueiaf 
o'r hoU drugareddau y rhai a ddangosaist i*th was ; 
ni's gallaf chwaith dalu y d'iolch a'r mawl dyledus am 
danynt ; ond, O Dduw, derbyn fy aberth hwn o fol- 
iant a di'olchgarwch. Yr wyf yu bendithio dy dda- 
ionus Ragluniaeth am hwn, ac am dy hoU ddaioni 
hyspys ac anweledig mewn natur a gras ; gan attolygu 
arnat faddeu fy anniolchgarwch, a'm gwaith yn es- 
geuluso cynnifer o achlysuron heb ysiyried ac heb 
gydnabod dy fawr ddaioni i'th annheilwng was. 
Oblegid pan feddyliwyf am fy ymddibyniad arnat 
Ti ; am fy mywyd, am fy nghadwraeth, am fy mhryn- 
ediffaethy ac am foddion gras ac iachawdwriaeth a 
roddaist i mi, ni's gallaf ond bod yn ddiolchgar iawn. 
Moliannaf Diy gan hynny, tra byddwyf. Gogoniant 
fyddo i DduWy fy Nghreawdtvr, — Gogoniant fyddo i 
lesu, fy lachawdwr, — Gogoniant fyddo i'r Yspryd 
Glduy fy Sancteiddyddy fy Arweinydd, fy Niddanyddf 
Yr hoU gariad, yr hoU fawl a gogoniant, fyddo i'r 
Duw Goruchaf ! Amen. 

St. loan xvi, 23. Yn wir, yn wir, meddaf i chtoif 
Pa bethau bynnag a ofynoch Vr Tad yn fy enw, efe 
CLU rhydd i chwi. 

Gyd a phob gostyngeiddrwydd, O nefol Dad, yr 
wyf yn honni hawl i'r addewid ffjddlonaf hon o eiddo 
dy Fab, a gadarnhawyd drwy ei Itv. Yn ei enw, ac 
er ei fwyn Ef, yr wyf yn attolygu arnat roddi i mi 

* Pe byddai i Gristionogion ond arfer eu hunain i roddi i Dduw 
ogoniant ei drugareddau; i ystyried ac i roddi diolch iddo am yr 
ami ddaioni, gwaredigaethau, ymweliadau, neu geryddon, y maent 
bob dydd yn eu cyfarfod, yn ddiammeu hwy a wnaent i'r Daioni a'r 
Rhagluniaeth Ddwyfol ychwanegu y bendithion hynny amynti y rhai 
drwy eu hanniolchgarwch a attaliant hwy. 



ar ol y Sacrament. 89 

galon wir deimladwy o'i fawr gariad yn talu y ddyled 
oedd arnaf fi i'th ddwyfol gyfiawnder; a chaniatta 
na byddo i haeddiant ei angau a'i aberth fyned yn ofer 
i mi. 

Dyro i mi ffydd a gwyhodaeth achubol; cariad 
cywir attat Ti, ac at dy air sanctaidd; dymuniad 
calonnog i'th foddhau ; ofn dy ddigio ; zel dros dy 
(^oniant^ a pharch mawr i bob peth a berthyn i Ti. 

Dyro i mi y cyfryw gariad at fy nghymmydog ag 
a orchymynaist Ti, parch dyledus i bawb o*m gwell, a 
ffieiddiad eithaf o bob math o dwyll, anghyfiawnder^ a 
cham. 

Dyro i mi gydwybod dyner^ yspryd addfwyn a 
Uonydd, meddwl cariadus, gostyngedig, a boddlawn, 

Dyro i mi iawn ymsyniad o'm gwendidau, arswyd 
o bleserau cnawdol, awdurdod ar fy chwantau, ac ofn y 
byd a'i eilunod. 

Na ad fi i'm dewisiad fy hun ; cadw fi rhag batch- 
der, a rhag peckodau rhyfygus ; rhag egwyddorion 
drwg, a chymdeithion drwg ; a phechodau yr oes a'r 
Ue yr wyf yn by w ynddynt. 

Gwna fi bob amser yn ystyriol o'm diwedd, ac o'r 
cyfrif sydd raid i mi ryw ddydd ei roddi o'm bywyd^ 
ac o'r talentau a ymddiriedi Di i mi. A chaniatta fod 
i mi arwain bywyd diniweid a defnyddiol^drwy wneud 
daioni yn fy nghenhedlaeth. 

Cymmer feddiant o'm henaid, hyd oni adfererfi ar 
dy ddelw Ddwyfol, oddi wrth yr hon yr wyf wedi 
cwympo yn resynus. 

Am y rhai hyn, ac am bob grasusau sydd arnaf eu 
heisiau, yr wyf yn dadleu dy rasusol ddaioni Di, a 
haeddiant fy lachawdwr, a'i addewid i bawb a ofynant 
yn ei enw. A gwn na bydd i Ti fy naccau, o her- 
wydd oddi wrthyt Ti, a'th ddaionus Yspryd, y mae 
hyd yn nod yr ewyllys i ofyn y trugareddau hyn. 
Amen. 

Rhuf. viii. 32. Yr hwn nid arbedodd ei br'iod Fab, 



90 Defosiynati Dirgel 

ond ai traddododd ef drosom ni oily pa wedd gyd d§ 
efhefyd na ddyry efe i ni bob peth ? 

Yn wir, O Dduw, djmna wystl digonol o'th anffeidrof 
gariad at dy greaduriaid tlodion. Ar hyn yr wyf yn 
ymddibynu, pan fyddo fy nghalon yn drom, Dyma 
fy noddfay pan gofiwyf fy mhechodau a'th gyfiawnder 
Dwyfol di. O gwna fi yn wir deimladwy o'th fawr 
gariad hwn ; a dyro i mi y grasusau y gwel y cariad 
hwnnw yn angenrheidiol i mi, er mwyn lesu Grist, 
Mab dy gariad. Amen. 

St, Luc xxiv. 26. Onid oedd raid i Grist ddtoddef 
y pethau hyn^ a myned i mewn i^w ogoniant ? 

Yr ydoedd yn angenrheidiol i Ti, O Grist, ddioddef, 
oblegid i Ti ymrwymo i atteb dros bechaduriaid ; ac 
er mwyn dangos i ninnau pa driniaeth a haedda ein 
pechodau. O gwna fy n'ioddefiadau yn y bywyd 
hwn, mewn undeb a'th rai Di, yn gymmeradwy gan 
Dduw ; a galluoga fi i'w dwyn, fel y gwneist Di, gyd 
ag amynedd ac ymroddiad, gan mai dyma yr unig 
ffordd i ogoniant. Amen. 

2 Cor. V. 15. Crist a fu farw dros bawb, fel na 
byddai ir i^hai byw fyw mwyach iddynt eu hunain, 
ond i*r hwn a fu farw drostynt. 

O'r munud hwn, Q Grrist, yr wjrf yn cyssegrU' y 
bywyd hwnnw i Ti, yr hwn a brynaist o gaetkkoeA 
pechod a Satan a'th werthfawroccaf waed. Cadanihd/ 
fy enaid, yr wyf yn attolygu i Ti, yn erbyn hoU 
demtasiynau y byd, y cnatod, a'r diafol, drwy y co€ 
o'th gariad hwn ; fel y byddwyf byw i Ti, ac i ogon- 
iant Duw. Amen, 

2 Cor. vi, 16. Canys teml y Duw byw ydych ehm; 
fel y dywedodd Duw, Mi a breswyliaf ynddynty etc 
a rodiafyn eu mysg, ac a fyddaf yn Dduw iddynt 
hwy, a hwy a fyadant yn bobl i mi. 



ar ol y Sacrament. 91 

GwNA fi, O Dduw, yn wir deiraladwy o'r anrhy- 
dedd a'r fendithfawr hon o fed yn breswyifod tth 
Yspryd dcdonus ; a'r sancteiddrwydd a ofynir gennyf, 
ac o'r mawr herygl o Raloffi tend a gyasegrwyd i Ti. 
Gwna fi yn deilwng o'th barH&us Mgfod a'th hresen- 
noldeb, Cymmer feddiant o'm calon a'm henaid ; a 
gad i mi wybod dy fod yn preswylio ynof, drwy 
ffrwythau dy Yspryd* Amen. 

Heb. xii. 1, 2. Trwy amynedd rhedwn yr yrfa a 
osodwyd o^n hlaen ni ; gan edrych ar lesu, ^c. 

Ganiatta, O Dduw^ fod i mi ddioddef hoU qfidiau 
y bywyd hwn gyd ag yspryd Uariaidd ac amyneddgar, 
heb rwgnach yn erbyn yr hyn a bennodi Di fel cosp 
am bechod, ac er iachawdwriaeth i'r pechadur. Myfi 
a edrychaf attat Ti, O lesu, pan oeddit Ti yn lie 
pechaduriaid, gyd a'r fath amynedd y cUoddefaist 
wawdy ammharchy ham anghyfiawn^ a marwolaeth dru- 
enus y groes, A hyn, drwy, dy ras, gaiff fod fy 
esampl. Amen. 

St. Luc xxiii. 4L Yr ydym yn derbvn yr hyn a 
haeddai y pethau a uonaethom ; eithr ntvn iiiwnaeth 
ddim allan o'i le. 

Yr wyf yn cyffesu, O Dduw, gyd &'r drwg-wetth- 
redwr hwn, beth bynnag wyf 'yn ddioddef yn y 
bywyd yma, fy mod yn eu dioddef yn eithaf cyfiawn 
ajh nr mhechodau ; a chan hynny, gyd ag ymostyrtgiad 
troseddwr edifeiriol, o dan fam gyfiawn marWolaeth, 
yr wyf yn offrwm fy mywyd yn aberth ufudd-dod i'th 
gyfiawnder Dwyfol, mewn undeb ag eiddo fy lach- 
awdwr, pa bryd bynnag ac ym mha dduU bynnag yr 
ymddangoso yn oreu i Ti ; gan ymddiried yn haedd- 
iant fy Mhrynwr, yn awr angau, ac yn nydd y farn. 
Amen. 

St. Luc XV. 6. Cefaisfy nafad a gollasid. 
Fugail da, yr wyf yn (Uolch i Ti am dy efal' a'th 



92 Defosiynau Dirgel 

bryder tyner am dy ddefaid cyfrgolledig. Myfi a 
fuaswn yn wir wedi fy nghoUi am byth, oni buasai 
i'th gariad fy ngheisio a fy nghael pan oeddwn ar 
ddisperod, Er mwyn dy ddaioni cadw fi rhagllaw 
rhag crwydro oddi wrthyt Ti, ac allan o'th gorlan. 
Amen. 

St. loan V. 14. Wele, ti a wnaethpwyd yn iach: 
na phecka mwyach, rhag digwydd i ti beth a fyddo 
ffwaeth. 

Arglwydd, hebot Ti ni's gall gwendid dyn ond 
isyrthio ym mhob temtasiwn ; gan hynny, attolygaf 
arnat fy nghymmorth, fel na byddo i un pechod nac 
un drwg yspryd byth gael y Haw uchaf arnaf. Amen, 

St. Matt. xxvi. 41. Gwyliwch a gweddtwch, fel nod 

ehch i hrofedigaeth. 

GwNA fi, O Arglwydd, bob amser yn ystyriol o'm 
llesgedd a'm gwrthgiliadau, fel y byddwyf rhagllaw 
yn fwy gwyliadwrus ac yn fwy taer am ras ; fel na bo 
i elyn fy enaid byth fy nghael oddi ^ fy ngwylfa, neu 
heb fod dan dy amddifiyniad di. 

St. Luc xi. 13. Eich Tad o^r nef a rydd yr Yspryd 
Gldn iV rhai a ofyno ganddo. 

nef 61 Dady hydded ith was yn oly gair hwn. Na 
ddyro fi i fynu, attolygaf i Ti, i wrthwynebu un 
amser dy Yspryd sanctaidd, fel na wnelwyf fy hun byth 
yn anheilwng o fendith mor fawr. 

St. loan viii. 51. Os ceidw neb fy ymadrodd i, ni 
wSl efe farwolaeth yn dragywydd. 

lesUf yr hwn a wnaethost yn hyspys i ni farwol- 
aeth arall heblaw yr hon a ysgara ein heneidiau oddi 
wrth ein cyrph, bydded i*th ras a'th drugaredd fy 
ngwared rhag dygn chwerwaf boenau angau tragy- 
wyddol. Amen. 



ar ol y Sacrament, 93 

SU Matt. xi. 29. Dysgwch gennyf; canys addfwyn 
ydwyf^ a gostyngedig o galon: a chwi a gewch 
orpkwysdra fch eneidiau. 

O nefol Feistr ac esampl, mor syn y w gennyf pan 
ystyriwyf dy ostyngeiddrwydd, dy dlodi, dy add- 
fwyndrai dy ymroddiad ynghanol niweidiau, gorth- 
rymder, a cham ! Y mae yn rhaid mai dy ras hoU- 
alluog di a raid iy ngalluogi i ddilyn dy esampl, ac 
i ymostwng i'r ffordd hon o heddwch, i ba un y mae 
ein natur ni mor groest Am y gras hwn yr wyf yn 
awr yn gweddio, drwy dy haeddiant a'th gyfryngdod 
di, O lesu. Amen, 

St. Luc xxiii. 34. jfr lesu a ddywedoddj Dad, 
madden iddynt, canys ni wyddant beth y maent yn ei 
wneuthur. 

NiD ydym 3m wir yn ystyried beth ydym yn 
wneuthur, pan yn cyffroi y cyfiawnder hwnnw nad 
ellid ei ddyhuddo ond drwy angau Mab Duw ! Os 
oes gennyf neb gelynion, O Dduw, yr wyf yn gweddio 
arnat ar eu rhan, yn ol yr esampl hon, nid am fam a 
d'ialy ond am drugaredd ; am faddeuant iddynt, ac am 
eu dedwyddwch tragywyddol. Amen. 

St. Luc xiii. 26, 27. Yna y dechreuwch ddywedyd, 
Ni afwyttasom ac a yfasom yn dy wydd di, ^c. — 
Ond efe a ddytvaid, Yr wyf yn dywedyd i chwi, 
Nid adwaen chwi, ha le yr ydych : ewch ymaith 
oddi wrthyf, chwi holl weithredwyr anwiredd. 

Na fydded i mi ymadael oddi wrth dy fwrdd ac 
o'th bresennoldeb, O Arglwydd, heb gael y gras i 
arwain buchedd dduwiol a Christionogol, — fel y 
diangwyf rhag y ddedfryd ofhadwy hon a gyhoeddir 
ar y rhai hynny oil a fwynhant foddion gras ac iach- 
awdwriaeth heb gael eu gwella drw}'ddynt, ond a bar- 
h&nt i arwain bywydau anghristionogol. Amen. 



94 Defosiynau Dirgel ar ol y Sacrament. 

St, loan i. IS. -Ond cynnifer ag c^i derbyniasant ^^ 
efe a roddes iddynt aUu (a braint) ifod ynfeibion i 
Dduw, sef Vr sawl a gredant yn ei enw Ef. 

Ni fyddaf byw mewn pechod; gan fy mod yn 
gwybod, Dduw, y cyfrifir ji yn eiddo Ti. — O lesu, 
yr hwn a ennillaist i ni y rhagorfraint ddirfawr Hon, 
dyro ras i mi fyw fel y gweddai i blentyn Tad mpr 
fawr, mor dda, mor sanctaidd ; fel na byddo i mi byth 
gamddefnyddio y drugaredd hon, na fforffetio yr bawl 
i etifeddiaeth pl^t Duw, drw^ anffyddiaeth ueu an- 
ufudd-rdod i orchymynion fy Nhad nefol. Amen. 

St. loan xiv. 27, Tr wyf yn gadael i chwi dangnef- 
edd; fy nhangnefedd yr ydwyf yn ei roddi i chwi. 

DiAU mai dy Ysbryd di, Dywysog heddwch, a 
raid ein rhoddi mewn meddiant o'th gymmunrrodd olaf 
hon. dyro i mi y tangnefedd yma^ yr hw'ti nts gall 
y byd ei roddi ; — yr hwn sydd uwchhw gwybodaeth I 
i tangnefedd a'r nyfrydwch o fod mewn ffafr & Duw ; 
a bod i mi feddiannu fy enaid mewn tangnefedd, 
ynghanol temtasiynaUy a thralhdau^ a deniadau y byd 
drwg presennol. A bydded i'r tangnefedd yma, yr 
hwn a bwrcasaist di &'th werthfawr waed, fod gyd A 
myfi, a chyd a dy eglwys oil, yn dragywydd. Amen* 



95 



YNGHYLCH CYMMUNDEB YSPRYDOL. 

Y mae'r * EghvySy er cysur a mantais y cyfry w 
Gristionogion ag a luddir drwy unrhyw rwystr cyf- 
reithlawn rhag derbyn Swpper yr Arglwydd, (yn y 
dull a bennododd hi,) hynny yw, o ddwylaw Gweinidog 
Crist ei hun, wedi rhoddi i ni y cyfarwyddyd hwn : 

" Os ydyni yn wir edifeiriol am ein pechodau ; — 
yn meddu bywiol ffydd yn nhrugaredd Duw trwy 
Grist, gyd h diolchus gof am ei farwolaeth, &c., yna 
yr jdym yn bM^tta ac yn yfed corph a gwaed Crist er 
budd a llesad ein henaid, er nad ydym yn derbyn y 
Sacrament a'n genau." 

Yr oedd gan y rliai hynny a gyfansoddodd y 
Gyfeireb hon, y mae yn dra thebyg, olwg ar yr 
aberth J^eunyddiol^ yr hwn, dan gyfraith Moses, a 
oiTrymmid dros hoU bobl Israel; ym mha un byddai yr 
lioll bersonau crefyddol hynny ag nad alien t mewn un 
modd fod yn bresennol, er hynny yn oflTrwm eu 
gweddiau beunyddiol i Dduw mewn undeb ac yspryd, 
a thrwy rinwedd yr aberth a offrymmid yn y deml, yr 
oeddynt, yn ddiammheuol, jm cael eu derbyn gyd a 
JDuw. 

Yn awr, yn gymmaint a bod llawer iawn o eneidiau 
duvAolfrydig o dan yr anfantais tost hwn, yn enwedig 
mewn lluaws o eglwysi yn y wlad, lie gweinyddir y 
Sacrament yn rhy anaml ; er diwallu y diffyg hwn 
gellir arfer rhyw ffynnorthwy fel yr un canlynol, ar 
ddydd yr Arglwydd, neu ar ryw ddydd gwyl^j:dX[, er 
mwyn cadw yn ein meddyliau y cof am ein prynedig- 
aetn, — er cynnyddu ein ser^hiadau diolchgar tu ag at 
ein Prynwr,— er cynnal i fynu gymmundeb parhaus 4'r 
nefoedd — er cadw ynom yspryd crefydd, defosiwn, a 
chariad, fel y byddom bob amser yn barod i dderbyn 
Swpper yr Arglwydd, pabryd bynnagy caffomgyfle i 
wneud hynny, yn gyhQeddus, fel cydnabyddiaeth 

* Gwel yr ail Gyfeireb ar ol Gwasanaeth Cymmun y Cl(rf. 



\ 



96 Cymmundeh Ysprydol. 

gyhoedd a difrifol ein bod mewn cymmundeb a Christ, 
ac a phob aelod o Eglwys Crist ; a'r hyn nid esgeu- 
lusa un Cristion da, dan unrhyw esgus o Gymmundeb 
YsprydoL* 

St. Luc xxii. 19. Gwnewch hyn er cofam danaf. 

Ddaionus lachawdwr, drwy dy ras^ myji a wnaf 
H Y N er cof am danat, ac mewn umdd-dod i'th orchy- 
myn, gystled ag y gallaf, 

Yr wyf, gan hynny, y dydd da hwn, yn ymuno 
mewn dymuniad ac yspryd, a phob cynnulleidfa Grist- 
ionogol yn y byd, ag sydd yn gwirweinyddu y dirgel- 
wch sanctaidd hwn. 

Gyd a hwyntyr wyf jn ymuno i roddi fy niolchgar- 
wch mwyaf defosiynol i'th holUalluog Dad, a'n Duw 
grasusol, yr hwn nid anghofiodd ddynolion coUedig ; 
ond a'th anfonodd Di, ei unig Fab, Vnprymf. 

Gyd k hwynt yr wyf yn galw i gof yr hyn a wnaeth- 
ost ac a ddioddefaist ti drosom ; — dy gnawdoUaeth, 
dy fuchedd lafurus, dy chwerw ddioddefaint, dy 
angau, a'th adgyfodiad, — y waredigaeth fawr a weith- 
redaist Ti drwy hynny i hoU ddynolryw ; a'r rhwym- 
edigaethau a osodaist Ti arnom ninnau. 

Yr wyf yn dy gydnabod ac yn dy dderbyn Di, O 
lesu, fel ein Dysgawdwr nefol, — ^fel ein hesampl a'n 
cynllun, — ^fel ein hunig Gyfryngwr ac Eiriohvr gyd a 
Duw, — ac fel Goruchaf Famwr hoU ddynolryw. 

Gyd a'th Eglwys yr wyf yn ymuno i ddadleu a'th 
dragywyddol Dad haeddiant dy hoU-ddigonol aberth. 
Yr wyf yn ymorphwys ar y r aberth hwnnw am faddeuant 
o'm holl bechodau ; ami^j^TwAor^Adwyfolras; sun wared- 
igaeth oddi wrth lygredd fy natur fy hun, ac oddi wrth 
falais a maglauydiafol ; am gymdeithas yr Yspryd Glan ; 

* Nid oes arnom eisiau esamplau dros gymmeradwyo y Ctmmundbb 
Ysprydol hwn. Y dysgedig a'r duwiol Esgob Taylor, ac eraill, agyn- 
nygiasant gynnorthwyon cyffelyb i hwn er gwasanaeth a chysur yr 
eneidiau defosiynol hynny y rhat a amddifadir o'r Sacrament sanctaidd 
hwn yn yr Eglwys. 



Cymmundeb Ysprydol, 97 

ac am adgyfodiad gwynfydedig, gan fod yr Arglwydd 
Holl-alluog^ er dy fwyn di, wedi ei gymmodi k mi. 

Yr wyf yn cyssegru fy yspryd, enaid, a chorph i Ti, 
ac i'th wasanaeth, gan attolygu arnat roddi i mi ras 
I'm cadw riiag byth gilio yn wirfoddol oddi wrth dy 
orchymynion. 

Yr wyf yn ymuno gyd a'th Eglwys, ac yn dadleu 
haeddiant dy aberth dros bob ystad a gradd o ddyn- 
ion ; ua byddo i neb amddifadu eu hunain o*r ded- 
wyddwch hwnnw a bwrcasaist Ti drwy dy angau : — 
tros hoU Gristianus Frenhinoedd a Llywiawdwyr ; — 
tros yr hoU Esfi^obion a Bu^eiiiaid, ar fod iddynt 
gadwyr iawnderlu cyssegredig a ymddiriedwyd i'w 
gofal ; tros bawb a ymdrechant ledaenu dy Efengyl ; 
— am zel yr hen amser ym mhawb a ofhant dy enw ; 
— tros bawb sydd yn eistedd mewn tywyllwch, sydd 
mewn cyfeiliomad, neu yn amddifaid o foddion ang- 
enrheidiol addysg ; — tros bawb sydd yn ddiledrith 
geisio y gwirionedd; — tros bawb pechaduriaid a'r 
iddynt gael gras a nerth i dorri eu cadwynau ; — tros 
bawb sydd mewn blinder ; — tros bawb sydd yn di- 
oddef ar gam^ neu yn cael eu hyspeiKo o'u cyfiawn 
hawUau ; — tros bawb sydd mewn poen neu ing meddwl 
ac yspryd ; — tros bawb a demtir neu sydd mewn perygl 
o syrthio i anobaith ; — tros bawb sydd mewn caeth- 
wasanaeth, dan ertedigaeth, mewn carchar, neu mewn 
tlodi. Tros bawb personau a Ikoedd sydd mewn en- 
bydrwydd trwy y chddyfy haint^ a netvyn; — tros 
bawb sydd yn eu hafiechyd olaf^ na bydao iddynt 
adael heibio ddim agsydd yn angenrheidiol i wneuthur 
eu heddwch a Duw; — iro^ hdiVfh gweddwon Rphlant 
amddifaid; — tros bawb sydd yn galw ar Dduw, ac 
beb neb arall iV cynnorthwyo ; — tros j tir hwn a'r 
eglwys bon, ar fod i Dduw droi heibio y barnedig- 
aethau hynny y rhai a gyfiawn haeddwn ; — tros ein 
cyfeiUiony ein perthynasau, ein cymwynaswyr, a thros 
ein gelynion ; — tros bawb a ddeisyfant ein gweddi'au, 
a thlros hoU gorph dirgeledig Crist : — Gan attolygu ar 
y Duw Holl-alluog, Creawdwr a Phrynwr pawb, gym- 

F 



98 Cymmundeb YiprydoL 

meryd trugaredd ar bawb a wnaeth ac a brynodd Efe, 
ac i roddi i bawb ras achynnorthwy yn ol eu hanghen- 
ion,— er dy fwyn di, O Arglwydd lesu, i'r Hwn, 
gyd &*r Tad a'r x sbnrd Gl&n, y byddo yr holl anrhy- 
dedd a gogoniant^ gallu ac awdurdod, byth bythoedd. 
Amen, 



99 



GWEDDI YR ARGLWYDD 

WEDI £1 HALLEIRIO. 



Pan 3^tyrionD yr amser y dysgir Cristiono^on i ddy" 
wedyd y Weddi hon, bydd gennym achos i ofni fod gormod 
yn parhau i'w hadrodd dros eu holl fy wyd, gyd k cbyn Ueied 
o yst3rriaetb, deall, a defosiwn a pban ei dysgasant gyntaf. 

Gwna hjn i alleiriad byr ac eghxr ar y Weddi bon fod 
3m ddefiiyddiol a derbyniol i'r rbai bynny a ewyllysiant 
ddeall pa betb y maent ya gweddio am dano. 



OWEDDI YR ARGLWYJ)D WEDI EI HEGLURO. 

JSm Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. 

Attolygaf amat, O nefol Dad, nid drosof fy huri 
yn unig^ ond dros dy holl blant, — 'fod i ni oil fyw yn 
deilwngo'r berthynas a ddeiliwn 4 Thydi ; — na hyddo i 
ni beohUi gan y gwyddom y cyfrijir ni yn eiddot Ti ; 
nac o'n gwirfodd ddigio Tad mor fawr, mor dda, mor 
dyner : ond bod i ni dy garu a*th ofni^ nid fel caeth- 
weision, ond fel plani : bod i ni roddi ein holl ym- 
ddiried ynot, ac ymddibynu ar dy anfeidrol allu, 
doethineb, daioni, a'th addewid, i ofalu am danom ; — 
bod i ni adael i Ti ddewis yr hyn fyddo goreu erom ; 
a bod i ni ddwyn gyd kg ximynedd ac ymostyngiad dy 
holl dadol geryddon ; a bod i ni dy wasanaetbu gyd a 
chysur a pnleser dros ein holl ddjddiau, mewn gobaith 
oV etifedaiaeth:a addewaist i!th ufudd blant. 



Sancteiddier dy Mnw. 

TsitWKG wyt Ti, O Arglwydd, i dderbyn gogon- 
iant, anrbydeddj a gallu ; o herwydd Tydi a greaist 

p 2 



^ 



100 Gweddi yr Arghvydd 

bob peth, a'th boll weitbredoedd a'th foliannant. 
Llanw ein calonnau, O Dduw, a zel dros dy ogoniant, 
fel yr anrbydeddom di, drwy arwain bywydau sanct- 
aidd, a thrwy dalu parch mawr i bob peth a berthyn 
i Ti, — dy enWf dy ddydd, dy dp, dy ordinhadau^ a'th 
weinidogion; ac fel y byddo i eraill, wrth weled ein 
gweithredoedd da ni, ogoneddu ein Tad yr hwn sydd 
yn y nefoedd. 



Deued dy Deymas. 

Helaetha dy deyrnas, O Dduw, a gwared y byd 
oddi wrth arglwyddiaeth a gormes Satan, fel y delo 
teyrnasoedd y ddaear yn deyrnasoedd lesu Grist. 
Prysura yr amser a ragfynegodd dy Yspryd, pryd y 
bydd ¥r holl genhedloedd, y rhai a wnaethost Ti, dy 
addoH, a gogoneddi dy enw, Bendithia ymdrechiadau 
daionus y rhai hynny a ymegniant i ledaenu Efengyl 
dy deyrnas ; a pbarotoa galonnau pawb dynion i'w der- 
byn. — Bydded i bawb a'th arddelwant Di fel eu 
Brenhin, ddyfod yn ddeiliaid ffyddlon i Ti ! Ymddar- 
ostwng i deyrnasu yn eu calonnau, a phlyga ein 
hewyllys yn gwbl i'r eiddot Ti ; a pharottoa ni drwy dy 
ddaionus Yspryd i deyrnas y gogoniant. 



Bydded dy ewyllys ar y ddaear ^ megis y mae yn y 

nefoedd. 

TuEDDA fi, a'th holl blant, O Arglwydd Dad, i 
ymostwng yn siriol i beth bynnag a drefho dy raglun- 
iaeth i ni. Na wrandaw ar ddymuniadau llygredig 
ein calonnau, eithr ar lais dy ddoethineb, dy ddaioni, 
a'th drugaredd dy bun. Djrro i ni wybodaeth gywir 
o'n dyledswydd, a chalon wedi ei thueddu i gydsynio 
A'th ewyllys, pryd bynnag y gwneir ef yn adnabyddus 
i ni, ac i'w gyflawni gyd 4 hyfrydwch, Darostwng 



wedi ei Halleirio. 101 

ynom pa beth bynnag sydd yn groes i'th sanctaidd 
ewyllys, fel, drwy dy ras, y byddo i ni o'r diwedd 
ddyfod yn berffaith^ fel y mae ein cynllun nefol. 



Dyro i ni heddyw ein hara heunyddiol, 

Yr ydym yn edrych i fynu attat, ac yn ymddibynu 
amat Ti, O nefol Dad, am hoU angenrheidiau a chyf^ 
leusderau y bywyd presennoL A bydded i'n heisiau 
corphorol beri i ni fyned bob dydd at orsedd gras yn 
achos eisieu ein heneidiau. Bydded i'th fendith gyd- 
fyned a'n hoU ymdrechion gonest, a'n cadw ni rhag 
pob ffordd anghyfiawn o wella ein hamgylchiadau. 
Dyro ras i ni i gyfrannu i'r cyfryw ag sydd mewn 
eisiau o'r hyn a roddi Di dros ben ein bara beunyddiol ; 
a chyd a dy hoU ffafrau eraill, dyro i ni, ni a attolyg- 
wn i Ti, y fendith o feddwl diolchgar a hoddlawn. 



A maddeu i ni ein dyledion^ fel y maddeuwn ni i'n 

dyledwpr. 

Maddeu i ni y pechodau hynny, O nefol Dad, y 
rhai a'n hysgarant oddi wrthyt Ti. Maddeu i ni bob 
dydd o'n bywydau, canys bob dydd yr ydym yn sefyll 
mewn angen am faddeuant. Dyro i mi a phawb 
Cristionogion, dymher faddeugar^ fel y cyflawnom yr 
ammod hwn o'n maddeuant. Yr wyt Ti yn dda a 
thrugarog fod yn maddeu i ni ; caniatta ein bod nin- 
nau felly i etaill, gan gofio ein gwendidau ein hunain. 
A bydded i ni oil fy w yn yr unrhyw dymher gariad- 
lawny ym mha un yr ydym yn gobeithio ac yn dymuno 
marw. 



Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eitlir gwared ni rhag 

drwg, 

O Dduw Dad, yr hwn wyt yn casau drygioni, ac 



lOS Gweddi yr Arglwydd wedi ei Halleirio, 

yn adnabod ein llesgedd^ na &d ni i faktis a gallu jr 
un drwg, y diafol, i wnead E ni yn ol ei ewyllys ; nac 
i ni em hunain, ac i'n calonnau a n chwantau Uygredig, 
rhag rhedeg o honom yn fyrbwyll i brofedigaeth. 
Cadw ni allan o fTordd profeaigaethau, a than nawdd 
dy ddaionus Ysbryd. Na oddef i ni gael ein dal yn 
ddisymmwth ganddynt, na chael ein temtio uwchlaw 
yr hyn a allwn ddwyn. Dyro ras i ni iV gwrth- 
wynebu, ac i wylio a gweddio yn feunyddiol nad elom 
i brofedigaeth. 



Ccmys eiddot ti yw y deymas, cUt gidhk^ dr gogoniantf 

yn oes oesoedd. Amen, 

Y MAE yr hoU greadigaeth yn eiddot Ti, ac o dan dy 
lywodraetb. Dy eiddo di yw y gallu; — medri di 
wneud pa beth bynnag a weddi'om am dano. Gelli 
beri i'th enw gael ei sancteiddio ar yr hoU ddaear, a 
gosod i fynu dy deyrnas yn yr hoU fyd, ac yn ein 
calonnau ninnau. Gelli beri i'th ewyllys gaei ei 
wneud ar y ddaear^ megis y mae yn y nefoedd ; a'n 
tueddu ninnau oil i ymostwng iddi. Gelli ddanfbn i 
ni bob peth angenrheidiol^ yn gystal i'n heneidiau as 
i'n cyrph. Tydi, a thydi yn unig, a elli faddeu i ni 
ein pechodau, a'n tueddu i faddeu y naill i'r llalL 
Gelli ein diogelu yn nydd y brofedigaeth, a'n gwared 
oddi wrth allu y diafol. I Ti, i Ti yn unig, y byddo 
gogoniant i bob tragywyddoldeb. 



103 



ETB,-W£DpiAU 

BOREUOL A PHRYDNAWNOL 

I 

DEULUOEDD A PHERSONAU NEILLDUOL. 



9OB|£U0L WftDPI I DEULU. 

JBydded i ryuo wh o^r teulu^ a fedro ddarUen^ ddyr 
wedyd yn. ddqfosiynol yr hyn a gmlyn, dr Ueill yn 
gwrando : 

Yr Arglwydd a'n dygodd yn ddiogel i ddechreu y 
dydd heddyw. Rhoddwn, gan hynny, ddiolch am 
hyDy ac 9m ei holl drugareddau. 

Gweddiwn ar fod i ni fyw yn ofn Duw, a pharh&u 
mewn cariad a chymmwynasgarwch at ein cymmy- 
dogion. 

At fod iV Yspryd sanctaidd gyfarwyddo a Uyw- 
odraethu ein calonnau, gan ein dysgu beth a ddylem 
wneuthur, a pheth ei ochelyd. 

Ar fod i ras Duw fod gyd k ni yn wastadol^ i'n 
cynnal ym mhob perygl, a'n dwyn drwy bob temt- 
asiwn. 

Ar fod i'r Arglwydd fendithio ein Uafur gonest^ a'n 
gwneud yn foddlawn i'r hyn a dreiho ei Ragluniaeth 
i ni. 

Ar fod i ni barh&u yn weision ffjrddlon iddo y dydd 
hwn, ac hyd ddiwedd ein hoes. 

Am yr hoU fendithion hyn gweddiwn yn ddefos- 
ijmol. 

Yna^ a phawh ar eu gliniau, dyweded un, 
O Dduw, gan yr hwn y mae yr holl fyd yn cad ei 



104 Gweddiau Teuluaidd, 

lywodraethu a'i gadw, yr ydym yn rhoddi diolch gos- 
tyngedig i Ti am dy dadol ofal am danom^ gan attol- 
ygu i Ti ein gwneuthur yn wir deimladwy o'th dru- 
gareddau, ac yn ddjiolchgar am danynt. 

Dyro ras i ni, fel y rhodiom megis yn dy olwg di ; 
gan ofalu yn gydwybodol am ein ffyrdd ; a chan dy 
ofai di, na byddo i ni byth gwympo i'r pechodau yr 
edifarhasom o'u plegid. 

Galluoga ni i wrthsefyll temtasiynau y byd, y 
cnawd, a'r diafol; i ddilyn ysgogiadau dy Yspryd 
daionns ; i fod yn sohr^sanctaidd yn ein bucheddau ; 
cywir ac uniawn ym mhob peth a wnelom ; gwyliad" 
wrus ar ein meddyliau, ein geiriau, a'n gweithredoedd ; 
diwyd yn ein galwedigaethau ; a chymmedrol ym mhob 
peth, 

Bydded i'th fendith fod ar ein personau — ar ein 
Uafur — ar ein heiddo — ac ar y cyfan sydd yn perthyn 
i ni. 

Dyro ras i ni, fel y defnyddiom yn onest yr boll 
dalentau a ymddiriedaist i'n gofal ; ac fel na byddo i 
unrbyw orchwyl bydol nac unrhyw bleserau bydol 
ein denu oddi wrth y meddyliau am y bywyd a daaw. 

Gwna ni yn deimladwy a diblchgar am dy holl 
ddaioni, ac yn ystyriol o angbenion pobl eraill. 

Trwy dy gadam allu amddifiyn ni yn holl ymosod- 
iadau ein gelynion ; a chaniatta na syrtbiom y dydd 
bwn mewn un pechod, ac nad elom mewn neb rhyw 
berygl, eithr bod ein holl weitbredoedd wedi eu tremu 
wrth dy lywodraeth, i wneuthur yn wastad y peth 
sy gyfiawn yn dy olwg di. 

Rhodded ein Duw grasol i ni yr hyn sydd angen- 
rheidiol i ni, a gras i beidio cam-ddefhyddio ei ffafrau, 
a chyd a'r cyfan, dyro i ni feddyliau boddlawn. 

Dyro i ni yn y byd hwn wybodaeth o'r gwirionedd, 
ac yn y byd a ddaw fywyd tragywyddol. Amen, 

Gwrandaw ni, O Dduw, nid yn ol ein deall gwael 
ni, ond yn ol cyflawn ystyr y Ffurf homio o Weddi a 
ddysgodd lesu Grist i ni. 



Gweddiau Teuluaidd, 105 

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd ; Sancteiddier 
dy Enw. Deued dy Deyrnas. Bydded dy Ewyllys 
ar y ddaear, Megis y mae yn y nefoedd. Dyro i ni 
heddyw ein bara beunyddiol. A maddeu i ni ein dy- 
ledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyledwyr. Ac nac 
amain ni i brofedigaeth ; Eithr gvfared ni rha^ drwg. 
Canys eiddot ti y w'r Deyrnas, A'r Gallu, A'r Gogon- 
iant, Yn oes oesoedd. Amen, 



Ar FoREU SuL, ychwaneger y Weddi ganlynol at 

eich Gweddi feunyddioL 

O Arglwydd, yr hwn a gyssegraist y dydd da 
hwn i'th wasanaeth, dyro i ni ras felly iV gadw, fel 
y byddo yn ddechreu wythnos ddedwydd i ni, ac na 
byddo i'r un o'th farnedigaethau ddisgyn arnom am 
ei halogi. Sefydla yn ein calonnau y gwirionedd 
mawr hwn, nad oes i ni yma ddinas barhaus, fel y 
byddo i ni ymbarottoi yn ddifrifol a phrydlawn erbyn 
bywyd arall ; a chaniatta fod i'r gorchwyl mawr hwn 
ein gwneud yn awyddus i wyhod ein dyledswydd, ac i 
gyflawni yr hyn a ofyni gennym. A bendigedig 
fyddo Duw, fod gennym eglwysi i fyned iddynt ; fod 
gennym amser i wasanaethu ein Creawdwr ; fod 
gennym Fugeiliaid i'n haddysgu ! Yr Arglwydd a 
Iwyddo eu llafur, ac a roddo ras i ninnau i gael Ues^d 
drwyddynt; fel y byddo iddynt hwy a ninnau fwyn- 
h.k\x Sabbath tragywyddol gyd 4'th saint yn y nef- 
oedd, er mwyn lesu Grist ! 



PRYDNAWNOL WEDDI I DEULU. 

Bydded i un yn sefyll ddarllen, neu ddywedyd yn 
ddefosiynol^ yr hyn a ganlyn : a V gweddill o^r teulu 
yn gwrando, 

Trwy ffafr Duw, yr ydym wedi dyfod i brydnawn 



106 Gweddmu TetduaidcL 

y dydd hwn ; ac yr ydym gymmaint a hyany yn nes 
i derfyn ein hoes. 

Ystyriwn hyn yn ddifrifol, a gweddiwn ar i Ddu,w 
ein cymhwyso erbyn awr ai^u. 

Bydded i ni gyd & chalonnau edifeirk>l attolygu 
arno £f fiaddeu ein pechodau; a'n gwared rbag y 
drygau a gyfiawn haeddasom. 

Bydded i ni benderfynu diwygio lie y gwnsietliom 
ar gam, a gweddio Duw am i'w ras fod yn wastadol 
gyd a ni. 

Ac ar ein bod yn ddifogel dan ei nodded Ef, yr hwn 
yn unig a all ein hamddilTyn rbag gallu y ty wyllwch. 

Am y bendithion byn i gyd gweddiwn yn dde- 
fosiynoh 

Yna, a phawb yn ostyngedig ar euglinims dyweded un^ 

O Arglwydd, nefol Dad, yr ydym yn cydnabod dy 
£Eiwr ddaioni tu ag attom, yn ein barbed pan ydym yn 
haeddu cosp ; yn rhoddi i ni angenrheidiau y bywyd 
hwn ; ac yn goaad o'n blaen ddedwyddwcb un gwell. 

Y Duw trngarog a faddeuo ein camweddau; a 
gy wiro ac a ddiwygio yr hyn sydd feius yno» j fel, 
megis yr ydym yn cynnyddu mewn oedran, y byddo i 
ni gynnyddu mewn gras ; a pho agosaf y tynnwB at 
ein diwedd, y byddo i ni fod yn fwy parod i'w gyf- 
arfod. 

Ynghanol ein bywyd yr ydym yn angau. 

Arglwydd, caniatta fod y meddyliau hyn yn ein 
gwneuthur yn ofalus pa fodd i f^w, fel y diuEmgom 
rhag dygn chwerwaf boenau angau tragy wyddol. 

Cymmer oddi wrthym bob anwybodaethy caledwch 
calon, a gormod gofal am bethau y bywyd hwn. 

Gwna ni yn deulu yn ofni Duw, yn ymostwng i'w 
ewyllys da, ac yn rhoddi ein boll ymddiried yn dy 
drugaredd. 

Bydded i Dduw, yr hwn y mae ei lywodraeth dros 
bob peth, fendithio ein grasol Frenhines, a'r cyfryw 
ag a osodwyd mewn awdurdod dani, fel y byddo 
iddynt hwy lywodraethu mewn gwirionedd ft chyf- 



Gweddiau Teultutidd. 107 

iawnder ; ac y byddo i ninnau^ dyled y rhai ydyw 
ufuddhau, wneud hynny er mwyn cydwybod. 

Caniatt^ fod i wir grefydd a duwioldeb gael eu 
di'ogelu a'u noddi yn ein plith ; a bod i anrmwioldeb, 
halogrwydd, ac anffyddiaethj gael eu hannghefnogi 
yn effeithioly fel na byddo i'tfc farnedigaethau ddisgjm 
ar y genedl bechadurus hoR> 

Parhaus gadw i ni, ac i'r holl Eglwys Ddiwygiedig, 
foddion gras ^ac iachawdwriaeth. Par fod gwirioii- 
eddau achubol yr Efengyl yn cael eu derbyn yn yr 
holl fyd ; ac na byddo i Gristionogion ymfoddloni ar 
Hth grefyddf eithr ymestyn ar ol y sancteiddrwydd 
hwnnwy heb yr hwn ni chaiff neb weled yr Arglwydd. 

Cofia, Dduw graslawn, er daioni, yr holl rai hynny 
a osodwyd arnom yn yr Arglwydd, y rhai a wyliant 
dros ein heneidiau, fel rhai sydd raid iddynt roddi 
cyfrif, fel y gallont wneud hynny yn llawen. Yr 
ydym yn cyflwyno i'th dyner dosturi bawb sydd mewn 
cyfeiliomad, ac yn cywir ymofyn am y gwir ; pawb 
sydd yn amddifaid o foddion angenrheidiol addysg ; 
pawb sydd yn gaeth mewn fiyrdd pechadurus, fel y 
byddo iddynt gael gras a nerth i dorri eu rhwymau ; 
pawb sydd yn llafurio dan brofedigaethau a chys- 
tuddiau ; pawb sydd yn glaf ac yn ymyl marw, fel na 
byddo iddynt esgeuluso dim a'r sydd angenrheidiol i 
wneud eu heddwch a Thi, cyn eu marw ; ac hefyd y 
rhai nad ydynt byth yn gweddio drostynt eu hunain, 
fel y canfyddont, cyn ei myned yn rhy ddiweddar, y 
perygl o fy w heb Dduw yn y byd. Caniatta i ni ran 
yngweddiau yr Eglwys Ian drwy y byd^ y rhai a 
offrvmwyd y dydd hwn at orsedd gras. 

Bydded i'th fendith, O Arglwydd, fod gyd a ni ; 
amddiflFyn ni rhag pob perygl ac enbydrwjrdd y nos 
hon ; a chaniatt^, pan fyddom yn ymadael a'r bywyd 
hwn, i ni gael gorphwys mewn heddwch, ac mewn 
gobaith o adgyfodiad gwynfydedig, drwy lesu Grist 
ein Harglwydd. Amen. 

Gwrandaw ni, O drugarog Dduw, nid yn ol ein 



108 Gweddiau Teuluaidd. 

deall gwan ni, ond yn ol cyflawn ystyr y Ffurf honno 
o Weddi a ddysgodd lesu Grist i ni. 

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, S^c. 

Gras ein Harglwydd lesu Grist, a chariad Duw, a 
chymdeithas yr Yspryd Glan, a fyddo gyd k ni oil 
byth bythoedd. Amen. 



Ar Brydnawn Sul, ychwaneger y Weddi ganlynol 
at eich Gweddiau beunyddiol, 

HoLL-ALLUOG Dduw, gan yr hwn y gwnaed ac y 
cynnelir pob path, dyro galonnau i ni i wybod, a gras 
i ystyried hyn, fel y byddo i ni yn Uawen roddi ein 
hunain, a'r oil a berthyn i ni, i'th ofal trugarog ; fel y 
byddo i ni bob amser edrych i fynu attat Ti am yr 
hyn fyddo amom eisiau ; bod yn ddjfolchgar am dy 
roddion ; peidio un amser gwrthwynebu dy ymdrin- 
iaeth k ni, neu esgeuluso y moddion gras a gynnygio 
dy ragluniaeth i ni, Bendigedig fyddo Duw, yr hwn 
sydd yn wastadol yn rhoddi i ni yr hyn sydd oreu er 
ein lies ; yr hwn sydd yn ein cadw rhag peryglon, ac 
sydd wedi parottoi erom yn well nag y gall ein hoU 
weithredoedd haeddu ! Yr Arglwydd daionus a'n 
gwnelo yn ystyriol o'n dyledswydd, fel megis ag yr 
ydym yn mynych glywed pa fodd y dylem rodio a 
rhyngu bodd Duw y byddo i ni barhau i wneud hynny 
hyd derfyn ein bywydau, drwy lesu Grist ein Har- 
glwydd. Amen. 



109 



GWEDDIAU I BERSONAU NEILLDUOL, 

BOREUOL A PHRYDNAWNOL. 



YN Y BOREU. 



Ystyriwch y perygl o fyned i fyd drygtonus^ ac yna 
ni bydd i chwi byth ballu gweddio am fendith^ am" 
• ddiffyniad, a gras Duw, bob boreu o'ch bywyd. 

Y WEDDI. 

Psalm cxvi. Beth a dalaf tr Arglwydd, am ei dru- 
gareddau i mi bob boreu ? Mi a oiirymmaf aberth 
diolch, ac a dalaf fy addunedau i'r Goruchaf. 

A bydded i Dduw dderbyn fy nghywiraf ddiblch- 
garwch am fy nghadwraeth a*m dadebriad, ac am boll 
fenditbion y nos a aetb beibio, a*ra bywyd a aetb 
heibio ! 

Meddianna fy enaid, O Dduw graslawn, a'r fath 
syniad o'th ddaioni hwn, ac o'm hymddibyniad amat 
Ti am fywyd, ac iechyd, sl Ihvyddianty a chysur, fel y 
byddo yn hyfrydwcb gennyf, megis y mae yn ddyled- 
swydd ac yn lies i mi^ dy wasanaethu ac ufuddhau i 
Ti. 

Ac fel y gallwyf wneud byn gyd k meddwl tawel, 
maddeu i mi y pecbodau ag y mae fy ngbydwybod yn 
eu bofni; a thro ymaith y farn yr bon a gyfiawn 
haeddais* 

Dyro i mi ras fel yr arboswyf yn dy ofn ar byd y 
dyddy ac fel y byddo i mi fucbeddu a gweitbredu 
megis k Tbydi, O Dduw, yn dyst parbaus o'm bym- 
ddygiad ; ac yr amcano tj enaid i beidio byth yn 
wirfoddol dy ddigio Di. 

Bydded i'th ras attaliol fy nghadw rhag temtasiynau 
byd drwg, rhag gwendid a llygredd fy natur fy bun, 
a rhag egwyddorion a gweithredoedd drwg yr oes ym 
mba un yr ydym yn byw ! 



110 Gweddiau i Bersonau NeillduoL 

Meddianna fy enaid &, chariad diragritfa attat Ti^ a 
thuag at hoU ddynolryw ; a chaniatta fod i mi gael y 
prawf cysurus a sicr hwn o'th gariad yn preswylio 
ynof, sef fy mod yn ceisio rhyngu dy fodd Df, a chadw 
dy orchymynion. 

Dyro i mi gydymdeimlad tyner ag anghenion a 
thrueni fy nghymmydog, fel y byddo i Tithau, O 
Dduw, dosturio wrthyf finnau. 

Ynfy hollffyrdd yr wyf yn dy gydnabod di. Gwna 
Dithau, O Arglwydd, hyfforddi fy llwybrau, a dysg i 
mi lywio fy ngorchwylion, fy amcanion^ fy ngeiriau, 
a'm gweithredoedd, mewn cariad^ callineb, cyfiawnder, 
a duwioldeb. 

Dangos i mi y ffordd y dylwn rodio ynddi, a dyro i 
mi ras i ddilyn tywysiad dy Yspryd daionusy jfel y 
gwnelwyf fy nyledswydd ymha ryw luchedd bynnag y 
gosododd dy ragluniaeth fi ynddi. 

Bydded i mi gofio yn v^astadol, /o(2 y nos yn dt^fod 
pryd na ddichon neb weithio ; ac mai yn awr y w yr 
amser i ymbarottoi erbyn tragywyddoldeb. 

Caniatta^ O Dduw graslawn^ na byddo i un pleser 
bydol, na gorchwyl"bydol, beri i mi un amser goUi 
golwg ar angau, neu anghofio y perygk>n. sydd o'm 
hamgylch. 

Lknw fy nghalon ag ofn y gosp a barottowyd i 
bechaduriaid anedifeiriol, a'm henaid ag ystyriaeth o'r 
bendithion a fyddant yn wobr sicr i bawb a'th garunt 
Di, ac a gadwant dy orchymynion. 

Gwrandaw fi, O nefol Dad, nidyn ol fy neisyfiadau 
ammherffaith, eithr yn ol cyflawn ystyr y weddi bonne 
a ddysgodd dy anwyl Fab i ni. 

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd; Sancteiddier 
dy Enw. Deued dyDeyrnas. Bydded dy Ewyllya 
ar y ddaear, Megis y mae yn y nefoedd. Dyxo i :ni 
heddyw ein bara beunyddiol. A madden i ni ein 
dyledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyledwj^r. Ac nac 
arwain ni i brofedigaeth ; Eithr gwared ni rhag drwg : 
Canys eiddot ti, yw'r Deyrnaa, A'r Gallu, A'r Gogonn 
iant, Yn oes oesoedd. Amen. 



Gweddiau i Bersonau NeiUduoL 1 1 1 



GWEDDI BRYDNAWNOL. 

Bydd i bob dyn ystyriol^ cyn gorwedd i hwr i gysgu^ 
roddi ei hunan dan nawdd Duw^ yr hwn sydd yn 
rhoddi goreJiymyn tw angylion am ei rai dewisedig^ 
fw cadw rhag gallu y tyvjyllwch, rhag peryglon y 
noSf a rhag pob damweiniau galaruA. 

Am 1 Dduw weled yn dda ychwanegu un dydd 
arall at flynyddau fy oes, ac iddo fy nghadw rhag 
peryglon byd drwg ; am hyn, ac am ei holl drugar- 
eddau a gyfrenir i mi o ddydd i ddydd, yrwyfyn 
bendithio ei ddaionus a*i raslawn ragluniaeth, gan er- 
fyn yn y modd taeraf am iddo faddeu fy meiau y 
dydd a aeth heibio, a chaniatt^u na bvddo iddynt 
byth gyfodi yn fy erbyn mewn barn. 

Arglwydd, hebot Ti, ni's gall llesgedd dyn ond 
cwympo : ym mhob temtasiwn, gan hynny, yr wyf 
yn emrn arnat fy nghymhorth, fel na byddo i un 
pechoa bytb gael yr arglwyddiaeth arnaf. 

Dyro i ml iachus arswyd o lygredd fy nghalon fy 
hun; gwna fi yn wir ystyriol o ddiwedd pechod, a 
meddylgar am fy ngwendidau a'm gwrthgiliadau fy 
hunan. 

Caniatt^ i bawb pechaduriaid iawn ymsyniad o*u 
sefyllfa annedwydd, arswyd rhag dy faruedigaethau, a 
gras.a nerth i ddryllio eu cadwynau. 

Goleua fy enaid ag achubol wirionedd ; cerydda fi, 
mewn trugaredd, a dychwel fi pan elwyf ar gyfeiliom/ 
Gwna fi bob amser yn ystyriol o'm diwedd, a gosod 
yn fy nghalon deimlad bywiog o ddedwyddwch a 
thrueni y byd a ddaw. 

Bydded i'r meddyliau am angau farwhau ynof bob 
balchder, a chybydd-dod, a chariad at y byd hwn ; a 
bydded i'm crediniaeth gadarn mewn bam i ddyfod, 
fy ngwneud yn wastad yn ofalus i ryngu dy fodd Di, 
fy Arglwydd a'm Barnwr, fel y caffwyf drugaredd yn 
y dydd hwnnw ! 



